
ISLAMIC STUDIES, CALL 
& GUIDANCE OF THE PHILIPPINES 



Mga Piling 

HADITH 



Isinalin sa Wikang Filipino ni 



KHALID EVARISTO 




ISCAG - Philippines 

(Islamic Studies, Call & 
Guidance of the Philippines) 

Congressional Road, Salitran I 
Dasmarinas, Cavite Philippines 



Tel: (0063)-46-416 3371 
Fax: (0063)-46-416 3629 



Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala. Ang Mahabagin 
Paunang Salita 

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Iisa, ang Banal, ang Kataas- 
taasan, ang Mapagpatawad at ang Mahabagin Walang lakas at walang 
kakayahan malibang Kanyang pahintulutan - ang Makapangyarihan, ang 
Maalam. Ako ay lubusang umaasa sa Kanyang habag, Siya ang aking 
sinasamba at sa Kanya ang aking ganap na tiwala. Nawa'y itampok ng 
Allah si Propeta Muhammad - ang huling Sugo, isang Habag sa sang- 
katauhan, at ang nagluluningning na tanglaw. Pagpalain nawa ng Allah 
ang pamilya ng Propeta (saws) 1 , ang kanyang mga Sahahah (kasamahan) 
at ang lahat ng kanyang tagasunod hanggang sa Huling Araw. 

Si Propeta Muhammad (saws) ay pinili ng Allah upang tanggapin ang 
Kanyang huling kapahayagan at maging tagapagpaliwanag ng Kanyang 
mensahe sa sangkatauhan. Ang inensahe ng Our'an ay nagsasabi sa atin 
kung ano ang dapat gawin, at ang Propeta (saws) naman ay nagturo sa atin 
kung paano isagawa ito. Ang Allah ay nagsabi sa Qur'an na ang Propeta 
(saws) ay hindi nagsalita ayon lamang sa kanyang sarili Lahat ng 
kanyang sinabi ay nanggaling sa Allah - ang Makapangyarihan Ating 
matutunghayan sa Qur'an. 

"Ni hindi siya (Muhammad) nagsasalita ng ayon lamang sa sariling 
nais. Ito ay walang iba kundi isang Pahayag na ibinaba sa kanya. " 
(Surah [kabanata] An-Najim, 53:3-4) 

Ang lahat ng winika, pangaral at sinabi ng Propeta (saws) ay mga banal 
na inspirasyon. Ito ay tinatawag na Ahadith sa wikang Arabik (Hadith 
naman ang tawag kung iisa). Nagbigay ang Allah ng isang masaganang 
biyaya sa sangkatauhan sapagka't kaalinsabay ng Kanyang mensahe. 
nagpadala rin siya ng isang Sugo bilang buhay na larawan ng Our'an. Ang 
Allah ay nagsabi: 

"Katotohanang nasa Sugo ng Allah ang isang magandang halimbawa 
para sa inyo upang pamarisan, sa kaninumang may pag-asa sa 
(pagharap sa) Allah at sa Huling Araw at lagi nang alaala ang 
Allah." (Surah Al-Ahzab, 33:21) 



1 (saws): Sallallahu AUihi Waxallam Isang pangungusap na sinasambit sa Uiwinang nababanggit 
si Propcu Muhammad. Ang kahulugan nito ay "Nawa'y itampok ng Allah ang pagbanggit sa 
kanya at tligtas siya sa anumang pagkukulang (imperfection) at pangalagaan siya sa anumang 
masama. 



I 



Gayundin, lahat ng kilos at mga ginawa ng Propeta (saws) ay mula sa 
banal na inspirasyon. Ang mga ito ay tinatawag na Sunnah sa wikang 
Arabik. Hindi mapag-aalinlanganang bilang Sugo ng Allah, hindi ntya 
pinahintulutan o sinang-ayunan ang anumang masamang gawain. Kaya 
naman, ang kanyang pagpapahintulot at pagbabawal ay tinatawag ding 
Sunnah. Nararapat paniwalaan nang buong pananalig na ang mga winika 
(Ahadith) at ginawa (Sunnah) ng Propeta (saws) ay kumakatawan sa 
naisin at kalooban ng Allah. Samakatuwid, ang bawa't isa sa mga ito ay 
dapat pairiarisan at sundin anuman ang katayuan natin sa buhay. Ating 
matutunghayan sa Qur'an\ 

"Sabihin (O Muhammad), 'Kung mahal ninyo ang Allah, sumunod sa 
akin. Mamahalin kayo ng Allah at patatawarin ang inyong mga 
kasaianan, sapagka*t ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Ang 
Mahabagin." (Surah al-Imran, 3:31) 

Ating matutunghayan sa Qur'an na tayo ay dapat sumunod sa Propeta 
(saws) sapagka't ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa Allah: 

"Sinumang sumunod sa Propeta ay katotohanang sumunod sa Allah.." 

(Surah An-Nisa'a 4:80) 

Ang pagsunod sa Propeta (saws) ay pag-uutos ng Allah na inatutungliayan 
sa maraming talata sa Qur'an. Gayundin, ang Propeta (saws) mismo ay 
nag-utos nang maliwanag: 

"Hindi ko kailanman nais na makitang kayo'y nakasandal sa inyong 
supa, na kapag ang isang kautusan hinggil sa aking ipinag-uutos at 
ipinagbabawal ay dumating, kayo'y magsasabi, 'Hindi ko alam ito. 
Susundin ko lamang kung ano ang aking nakikita sa Aklat ng Allah'." 

(Abu Dawud, Ahmad, Ibn Majah at At-Timiidhi) 

Ang babalang ito ay nauukol sa mga Muslim na hindi alintana ang Hadith 
at Sunnah na siyang pangalawang batayan ng pananampalatayang Islam. Si 
Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: 

"Mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang bagay na kung inyo itong 
paiiralin nang mahigpit, hindi kayo maliligaw: Ang Kapahayagan ng 

Allah (Qur'an ) at ang Sunnah ng Kanyang Sugo." (Malik ibn Anas) 

Samakatuwid, ang mga Muslim ay nararapat na magkaroon ng masidhing 
pagnanais at pagkawili sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng mga Hadith. 
Ang isang iskolar na iniuukol ang panahon sa pag-aaral ng Hadith at 

ii 



Sunnah ay tinatawag na Muhaddith.. Ang unang tatlong henerasyon ng 
mga Muslim pagkatapos ng Propeta (saws) ay nakatulong nang malaki sa 
pagtitipon at pagpapalaganap ng mga Hadith. Sila ang mga Sahabah (mga 
kasama ng Propeta), ang mga Tabi'een (mga sumunod sa mga Sahabah), 
ang mga Tabi'i ut-tabi'een (mga sumunod sa mga Tabi'een). 

Ang mambdob na pagmamahal at pagmamalasakit sa Propeta (saws) ay 
nagbigay ng katiyakan sa pagkamakatotohanan ng mga Hadith at Sunnah. 
Sadyang napakalaki ng kanilang pagkagiliw at pagkamatapat sa kanilang 
guro na naging dahilan ng kanilang masidhing kasipagan at debosyon sa 
pagsunod sa Propeta. 

Ang marangal na asal at ang mga winika ng Propeta (saws) ay mga 
batayan ng inspirasyon at patnubay sa sangkatauhan lalong-lalo na sa mga 
nananampalataya. Ang mga ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang 
padalisayin ang ating pananampalataya at linisin ang ating mga asal. 
Kaalinsabay nito, inaatasan tayong mamalagi sa malinis na pamumuhay. 
Ang pagsunod sa mga Ahadith at Sunnah ay magbibigay sa atin ng 
katiwasayan at kapayapaan sa buhay kaalinsabay ng pagtamo sa mga 
biyaya ng Allah. 

Nais kong ipaalaala sa mambabasa na ang mga Hadith na nasasaad dito ay 
hindi mga literal na salin ng mga salita ng Propeta (saws) bagkus mga 
pagpapaliwanag. Ang mga orihinal na Hadith at Sunnah ay nasusulat sa 
wikang Arabik na siyang wikang binibigkas ni Propeta Muhammad (saws) 
nang siya*y nabubuhay pa. 

Inyong mapapansin na may mga pangalang nakasulat sa loob ng panaklong 
na makikita sa hulihan ng bawa't Hadith. Sila ay mga pantas na masusi at 
matiyagang naglikom at nagtala ng mga mapapanaligang mga Hadith at 
Sunnah ni Propeta Muhammad (saws). Ang pamamaraan ng kanilang 
paglikom ay dumaan sa isang napakahigpit na panuri upang matiyak ang 
kadalisayan ng bawa't isang Hadith at Sunnah. 

Ang nilalaman ng aklat na ito ay batay sa mga pagpapaliwanag ng ilang 
Hadith na isinulat sa wikang Ingles. Ang mga batayan ng aklat na ito ay 
Sahih Bukhari (sa Arabik/Ingles ni Dr. Muhammad Muhsin Khan), Sahih 
Muslim (sa Ingles ni Abdul Hamid Siddiqi), Al-Lu'lu'\val-Marjan (ni 
Fuwad Abdul Baqi, isinalin sa Ingles ni Dr. Muhammad Muhsin Khan, 
Riyadh-us-Saleheen-Vo\.\ at II (sa Arabik ni Imam Abu Zakariya Yahya 
Bin Sharaf An-Nawawi, isinalin sa wikang Ingles ni S.M. Madni Abbasi) 
at ang A Treasury of Hadith (ni Dr. Mazhar U. Kazi). 

iii 



Aug Pag-aaral, Pagpapalaganap at Pamamatnubay Islamiko ng Pilipinas 
(Islamic Studies, Call & Guidance of the Philippines [ISC AG]) ay patuloy 
na naglalathala ng mga babasahing Islamiko upang ipa rating sa mga 
Pilipino ang mensahe ng Islam. Nawa*y maging daan ito upang 
maunawaan ng mambabasa ang mensahe ng Islam at maging malaya sila 
sa anumang mating larawan at haka-haka tungkol sa pananampalatayang 
ito at sa mga Muslim. 

Taos pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa pagsasaayos at 
paghahanda ng proyektong ito. Na\va*y tanggapin nating lahat ang 
pagpapala at habag ng Allah dito sa lupa at maging sa kabtlang buhay, 
Ameen. 



Islamic Studies, Call & Guidance - Philippines (ISCAG) 



Khalid Evaristo 
President 











* 




& 






* 




& 






* 










* 



MGA NILALAMAN 





Kabanata 


Pahina 


1 


Pananampalataya 


1 


2 


Kaalaman sa Pananampalataya 


4 


3 


Wudhu at Ghusl 


6 


4 


Salaah at Masjid 


8 


5 


May Karamdaman at Yumao 


12 


6 


Zakat at Sadaqa 


14 


7 


Sawm 


18 


8 


Qur*an 


21 


9 


Pagsusumamo 


23 


10 


Hajj at Umrah 


25 


11 


Pangangalakal 


27 


12 


Pag-aasawa 


29 


13 


Panunumpa 


33 


14 


Pagdanak ng Dugo 


34 


15 


Pamsa 


36 


16 


Pinuno at Hukom 


37 


17 


Jihad 


40 


18 


Pagkain at Pananamit 


42 


19 


Kagandahang-Asai 


46 


20 


Buhay Dito at Sa Kabila 


55 


21 


Pagbati ng Kapayapaan 


57 


22 


Ugnayang Panlipunan 


60 


23 


Pagkakapatiran 


63 


24 


Araw ng Paghuhukom 


65 


25 


Jannah (Paraiso) 


68 


26 


Jahannam (Impiyemo) 


69 



Kabanata 1 



Mga Hadith Tungkol Sa Pananampalataya 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi, H Ang Islam ay nababatay sa 
limang haligi (pundasyon): ang pagsaksi na walang tunay na diyos na 
dapat sambahin maliban sa Allah' at si Propeta Muhammad ay Kanyang 
Alipin at Sugo, ang pagtupad sa Salaah (pagdarasal), Zakat (taunang 
kawanggawa), Hajj (paglalakbay sa Makkah), at ang Sawm (pag-aayuno) 
sa buwan ng Ramadan" (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi, "Sinumang nalulugod na ang 
Allah ang Siyang Panginoon, Islam ang pananampalataya, at si 
Muhammad ay Sugo, malalasap niya ang tamis ng pananampalataya" 
(Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Wala nang higit pang 
mapagpaumanhin kaysa sa Allah sa mga kalapastanganang napa- 
pakinggan.Kahit na ang tao ay nagsasabing ang Allah ay may anak 2 . 
Kanya pa rin silang pinangangalagaan at tinutustusan. (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang umibig, 
mapoot, magbiga> at magtimpi ng dahil sa Allah, ang kanyang 
pananampalataya ay ganap". (Abu Dawud at Tinnidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang susi ng Paraiso ay La 
Illaha Illallaah (pagsaksi na walang tunay na diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah). N (Ahmad) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iwasan ang pitong bagay na 
lubhang nakapipinsala: magtambal ng anuman sa pagsamba sa Allah, 
karunungang itim, ang di-makatarungang pagpatay sa sinumang pinag- 
tibay ng Allah, ang paggumon sa patubuan, pagwaldas sa ari-arian ng 
ulila, nagtatago (dahil sa kaduwagan) kapag ang hukbo ay sumusugod, at 
paninirang-puri sa mga malilinis na nananampalatayang kababaihan 
nguni't kulang sa pag-iingat." (Bukhari at Muslim) 



1 Ang Allah ay Siyang lumikha at nagbibigay panustos sa lahat ng bagay na nakikita at di- 
nakikita. Siya ang nagbibigay buhay at bumabawi nilo. Siya ang nagpadala ng mga Propeta at 
Sugo (katulad nina, Noah, Abraham, Moses, Hcsus at ang panghuling si Muhammad) upang 
igabay ang tao sa tamang landas tungo sa Jannah (Paraiso) 

2 Ito ay nauukol sa ibang mga relihiyon na nanini walang may anak ang Allah. 

1 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang bawa't tao ay isinilang na 
Muslim 3 , subali't ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang 
Hudyo, isang Kristiyano, o isang Magyan." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang lahat ng aking mga 
tagasunod ay makapapasok sa Paraiso maliban sa mga tumatanggi." Nang 
siya ay tanungin kung sino ang tumatanggi, siya ay sumagot, "Siyang 
sumunod sa akin ay makapapasok sa Paraiso, at siyang sumuway sa akin ay 
tumanggi." (Bukhari) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman ang mag-aanyaya sa 
iba upang sumunod sa tamang patnubay, ang kanyang gantimpala ay 
katumbas ng gantimpala ng mga sumunod sa kanya, na hindi naman 
makababawas sa gantimpala sa mga nagsisunod. At kung sinuman ang 
mag-aanyaya sa iba upang sumunod sa kasamaan, ang kasalanang kanyang 
pananagutan ay katumbas ng kasalanan ng mga sumunod sa kanya, na 
hindi naman makababawas sa kasalanan ng mga nagsisunod.'* (Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang nagmamalial sa aking 
Sunnah 4 ay minamahal ako, at siyang nagmamahal sa akin ay makakasama 
ko sa Paraiso, 5 * (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Mag-iiwan ako sa inyo ng 
dalawang bagay na kung inyo itong paiiralin o tutuparin nang mahigpit 
kayo*y hindi maliligaw: Ang Kapahayagan* ng Allah at ang Sunnah ng 
Kanyang Sugo." (Malik Ibn Anas) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako ay sumusumpa sa Kanya 
(Allah) na Siyang may tangan ng aking kaluluwa, na ang pananampalataya 
ng isang tao ay hindi ganap hangga't hindi siya magnais sa kanyang 
kapatid kung ano ang nais sa kanyang sarin." (Bukhari at Muslim) 
May isang nagtanong sa Propcta (saws) "Sino ang may pinakamahusay na 
Islam?" Siya ay sumagot: "Siyang hindi nananakit ng kapuwa sa 
pamamagitan ng kanyang dila (salita) o kamay. (Bukhari) 

3 Ang Muslim ay isang nilikha na sumusunod at tumatalima sa kalooban ng AJIah - -Ang 
Dtkilang Lumikha. 

4 Ang Sunnah ay mga winika, ginawa, pinahinlulutan at ipinagbawal ni Propeta Muhammad 
(saws). 

5 Sa Islam ay may paniniwala sa Araw ng Paghuhukom. Ang tao ay ilalagay sa Paraiso o sa 
Impryemo ayon sa kanyang mga gawa dito sa daigdig. 

6 Ang huli at pangwakas na Kapahayagan ng Allah ay ang Banal na Qur'an. 

2 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Eeman (pananalig o 
pananampalataya) ay may mahigit na pitumpu o walumpung antas - ang 
pinakamataas ay La Jllaha lllallaah (pagsaksi na walang tunay na diyos 
na dapat sambahin maliban sa Allah), at ang pinakamababa ay pag-aalis 
ng isang bagay sa may daraanan na maaaring makasakit o makapinsala sa 
iba. Ang kababaang-loob ay isa ring antas ng Eeman. ■ (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Ang Eeman ay katapatan." 
Siya ay tinanong, "Kanino?" at siya ay sumagot, "Pagkamatapat sa Allah, 
sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo, sa mga pinuno 
(Muslim), at sa lahat ng ordinaiyong Muslim. 7 " (Muslim) 

Si Uinar bin al-Khattab (nawa*y kalugdan siya ng Allah) ay nagsalaysay: 
Isang araw habang kami ay nakaupong kasama ang Propeta (saws) may 
isang taong dumating sa harapan namin na may maputing damit at maitim 
na buhok, Walang bakas ng paglalakbay na makikita sa kanya at kahit isa 
sa amin ay walang nakakakilala sa kanya. Siya*y umupong malapit sa 
Propeta (saws) at nagsabi: "Sabihin sa akin, O Muhammad, ang tungkol sa 
Islam." Ang Propeta (saws) ay nagsabi, ang Islam ay nangangahulugan ng 
pagsaksi na walang tunay na diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at 
si Muhammad ay Sugo ng Allah, magtatag ng Salaah, magbayad ng 
Zakat, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at magsagawa ng Hajj kung may 
kakayahan." Nang matapos ang Propeta (saws) ang estranghero ay nag- 
sabi, "Tinuran mo ang katotohanan." Kami ay labis na nagtaka sa kanyang 
pagtatanong sa Propeta (saws) at pagkaraan ay magsasabing ang kanyang 
tinuran ay katotohanan. Sa kabila nito, ang estranghero ay nagpatuloy. 
"Sabihin sa akin ang tungkol sa Eeman * Kaya't ang Propeta (saws) ay 
nagsabi, "Ito ay nangangahulugan ng paniniwala sa Allah, sa Kanyang 
mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo, sa Huling 
Araw at sa Qadar (itinakdang kahihinatnan maging mabuti o masama)." 
Ang tao ay muling nagsabi, "Tinuran mo ang katotohanan," at nagpatuloy, 
"sabihin sa akin ngayon ang tungkol sa Ihsan " At ang Propeta (saws) ay 
sumagot, "Ito ay nangangahulugang dapat kang sumamba sa Allah na 
parang nakikita mo Siya bagama't hindi mo Siya nakikita." Nang matapos 
ang pagpapaliwanag ng Propeta (saws) lumisan ang estranghero. Pag- 
karaan ng ilang sandal i, tinanong ako ng Propeta (saws) 4t Alam mo ba 
kung sino yaong nagtanongr Ako ay sumagot, 1 Ang Allah at ang Kan- 
yang Sugo ay higit na nakababatid." Kaya't sinabi ng Propeta (saws) M 
Siya ay si Anghel Gabriel na dumating upang ruruan kayo ng inyong 



7 Ang Hadhh na ho ay nagpapatunay na ang Eeman ay hindi lamang isang damdamin o 
pamariling paniniwala, bagkus isang tungkulin ng isang nananampalauya na maging matapst at 
mataos sa pagsagawa ng kanyang mga tungkulin sa Allah, sa Kanyang banal na patnubay, sa 
Kanyang mga Sugo at sa sambayanang Muslim. 

3 



pananampalatay a. " (Muslim) 

Isinalaysay ni Abu Huraira (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na isang 
bedouin (isang taong naninirahan sa disyerto) ang pumunta kay Propeta 
Muhammad (saws) at nagsabi: "Sabihin sa akin ang isang gawaing maka- 
kapagpasok sa akin sa Paraiso kung aking gagawin." Ang Propeta (saws) 
ay sumagot, "Sambahin ang Allah, at huwag sumamba ng anuman na 
kasama Niya, magsagawa ng mga itinakdang Salaah, magbayad ng Zakat % 
at magsagawa ng Sawm (pag-aayuno) sa buwan ng Ramadan " Ang 
bedouin ay nagsabi: "Sa Kanya na may hawak ng aking kaluluwa (buhay), 
hindi ako magsasagawa nang higit pa rito " Nang siya (bedouin) ay 
umalis, ang Propeta (saws) ay nagsabi: "Sinumang nais makakita ng isang 
taong mananahanan sa Paraiso, tingnan ang taong ito (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagabi: "Sinumang suinuinpa ng La 
llaha Illallaah (walang tunay na diyos na dapat sambahin maliban sa 
Allah), na Siya ay walang katambal, at si Muhammad (saws) ay Kanyang 
Alipin at Sugo, at si Iesa (Hesus) ay Kanyang Alipin at Sugo at Kanyang 
Salita (Maging! at siya'y nagkagayon) na Kanyang iginawad kay Maria at 
isang ispiritong Kanyang nilikha, na ang Paraiso ay totoo, at ang Impi- 
yerno ay totoo, tatanggapin siya ng Allah sa Paraiso kahit ang kanyang 
mga mabubuting gawa ay kaunti." (Bukhari) 

Kabanata 2 

Mga Hadith Tungkol Sa Kaalaman Sa Pananampalataya 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang tumahak sa landas 
ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan sa kanya ang landas patungo 
sa Paraiso." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iginagawad ng Allah ang 
kaalaman sa pananampalataya (Islam) sa kaninumang nais Niyang bigyan 
ng kabutihan." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang paghahanap ng kaalaman 
ay isang tungkuling iniatas sa bawa't Muslim." (Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Dalawang bagay ang hindi 
matatagpuan sa isang mapagkunwari: kagandahang-asal at kaalaman sa 
kanyang pananampalataya." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang nananampalataya ay 

4 



Hindi tumitigil sa paghahanap ng kaalaman hanggang sa siya ay maka- 
pasok sa Paraiso." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May dalawang tao lamang na 
dapat kainggitan; una, ang taong binigyan ng Allah ng yamang ginugugol 
sa kabutihan; at pangalawa, ang taong ginawaran ng Allah ng kaalaman 
(sa Islam) na ginagamit na saligan sa paghatol at pagtuturo." (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang halimbawa ng patnubay at 
kaalaman na iginawad sa akin ng Allah (at ipinadala para sa inyong 
kaliwanagan) ay katulad ng ulang dumapo sa lupa, may bahagi nito na 
mabuti at mataba na kung saan ang tuyong damo ay nagtging luntian at 
maraming bagong damuhang tumutubo; may bahagi nito na tuyo at 
nagtitipon ng tubig at ginawa ng Allah na kapaki-pakinabang sa tao - 
umiinom mula rito, at ginagamit sa pagpapaunlad (ng bukirin). Ang ulan 
ding ito ay dumadapo sa isang pirasong lupa na malawak na kapatagan na 
kung saan ang ulan ay hindi namamalagi, ni hindi makatulong sa pagtubo 
ng damo. (Ang unang halimbawa ay) Katulad ng mga taong nauunawaan 
ang kaalaman sa pananampalatayang ipinahayag ng Allah (para sa tao) sa 
pamamagitan ko, at sila'y nakinabang mula rito, gayundin may natuto nito 
at itinuro sa iba. (Ang pangalawang halimbawa ay) Katulad ng mga taong 
hindi iniangat ang ulo upang matuto, at hindi tumanggap sa patnubay ng 
Allah na ipinadala para sa kanila sa pamamagitan ko. (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi binabawi ng Allah ang 
kaalaman sa pamamagitan ng pag-aalis nito sa tao, bagkus nawawala ito sa 
pagkamatay ng mga maaalam na tao hanggang wala nang matira sa kanila. 
Pipiliin ng mga tao bilang kanilang mga pinuno ang mga mangmang na 
nagbibigay Fatawas (hatol at pasiya) nang walang kaalaman (sa 
pananampalataya). Kaya't sila mismo ay maliligaw at kanilang aakayin ang 
tao sa pagkaligaw." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iparating (ang mensahe) sa iba 
mula sa akin maging ito ay isang talata lamang; at walang masama kung 
inyong isalaysay ang mga pangyayari sa kasaysayan ng mga angkan ng 
Israel. Subali't sinumang kusang magsabi ng mga bagay tungkol sa akin 
na hindi naman totoo, matatagpuan niya ang kanyang kasasadlakan sa 
Impiyerno. (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang lumabas (mula sa 
kanyang tahanan) upang maghanap ng kaalaman ay nasa landas ng Allah 



5 



at siya*y mananatili sa landas na ito hanggang sa siya ay bumalik." 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kabilang sa mga tanda ng 
Oras (Araw ng Paghuhukom) ay ang paglisan ng kaalaman (sa pagyao ng 
mga maaalam sa pananampalataya), ang kamangmangan (hinggil sa 
pananampalataya) ang siyang iiral, ang pag-inom ng nakalalasing (ay 
magiging karaniwan), at ang lantarang pangangaiunya ay magiging laga- 
nap. " (Bukhari) 



Kabanata 3 

Mga Hadith Tungkol Sa Wudhu at Ghusl (Pagpapakadalisay) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang Muslim na 
magsagawa ng wastong Wudhu? pagpapakumbaba, at pagyuko tuwing 
sasapit ang takdang oras ng Salaah (pagdarasal), ito ay nakababayad ng 
kanyang nakaraang kasalanan hangga't hindi siya nakagagawa ng mala- 
king kasalanan." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang aking mga tagasunod ay 
tatawagin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli na may mga makikislap na 
mukha, kamay at paa tanda ng Wudhu. Kaya't sinuman sa inyo ang 
nagnanais palawigin ang kanyang ningning, hayaang gawin niya ito." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagtanong: "Sasabihin ko ba sa inyo ang 
isang bagay upang alisin ng Allah ang inyong mga kasalanan at itaas ang 
inyong antas (ng pagkamakatwiran)?" Ang mga naroroon ay sumagot, 
"Katiyakan, O Sugo ng Allah." Kaya't ang Propeta (saws) ay nagsabi: 
"Isagawa ang Wudhu maging sa kagipitan, laging pumunta sa Masjid at 
sabik na hintayin ang susunod na Salaah (pagdarasal) pagkatapos ng isang 
naunang Salaah - ito ang inyong Jihad para sa landas ng Allah." 
(Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magsagawa ng 
Wudhu nang mahusay ay tunay na matatanggal ang kasalanan mula sa 
kanyang katawan at ito ay dadaloy maging sa ilalim ng kanyang mga 
kuko. H (Bukhari at Muslim) 



8 Ang isang Muslim ay nararapat na magsagawa ng Wudhu (paglilinis o pagpapakadalisay) bago 
magdasal: paghuhugas ng kamay, bibig, ilong, mukha, at braso. Paghaplos ng basang kamay sa 
kanyang ulo, tainga, at ang panghut i ay paghuhugas ng mga paa. 

6 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Katotohanan ang galit ay nag- 
mumula kay Satanas, sa dahilang siya ay nilikha mula sa apoy. Katotoha- 
nang pinapatay ng tubig ang apoy, kaya't sinumang magalit ay kai- 
langang magsagawa ng Wudhu" (Abu Dawud) 

Minsan nang tanungin ang Propeta (saws): "Kung ang tao ay tila naka- 
ramdam ng isang bagay (umutot) habang nagdarasal (Salaah) t kailangan 
ba siyang huminto sa pagdarasal?" Siya ay sumagot, "Huwag huminto sa 
pagdarasal kung wala kayong narinig na tunog o wala kayong naamoy." 
(Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Ghusl 9 ay tungkulin 
matapos ang pakikipagtalik." (Muslim) 

Isang babae ang nagtanong sa Propeta (saws) tungkol sa dapat gawin kung 
siya*y nanaginip na seksuwal (wet dream). Siya ay sumagot, "Kung siya'y 
nakakita ng bagay katulad ng nakikita sa lalaki (lumabas na semilya sa 
pagkagising), kailangan siyang magsagawa ng Ghusl (paligo)." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang 
magsagawa ng Salaah (pagdarasal) tuwing Biyernes, 10 kailangan muna 
siyang maligo (Ghusl)" Ang Ghusl (paligo) sa araw ng Biyernes ay tung- 
kulin ng sinumang umabot na sa gulang ng pagbibinata o pagdadalaga n ." 
(Bukhari at Muslim) 

Isinalaysay ni Al-Mughira bin Shuta (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na 
minsan ang Propeta (saws) ay lumabas upang ibsan ang tawag ng kalikasan 
at ako ay sumunod upang dalhan siya ng tubig. Nang siya ay matapos, 
binigyan ko siya ng tubig at siya ay nagsagawa ng Wudhu at kanyang 
hinaplusan ng basang palad ang kanyang Khuff (medyas)." (Bukhari) 



9 Ghusl: Isang pagpapakadalisay na kinabibilangan ng paghuhugas ng bahagi ng katawang 
nabahiran ng semilya (maselang bahagi ng katawan), paghuhugas ng kamay, pagsagawa ng 
Wudhu, at pagbubuhos ng tubig sa buong katawan mula ulo hanggang paa. 

10 Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay ginagampanan nang magkakasama o kongregasyon at 
ito ay ginaganap sa Masjid. 

11 Ang Islam ay binibigyang-diin ang kalinisan at ginagawa itong palatandaan ng pananam- 
palataya. 

7 



Kabanata 4 

Mga Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Sabihin ninyo sa akin, kung 
may isang ilog sa may pintuan ng isa sa inyo na kung saan siya naliligo ng 
limang ulit sa maghapon, may matitira pa kayang dumi sa kanya?" Nang 
siya ay sagutin na wala nang matitira, siya ay nagsabi: "Iyon ay katulad ng 
limang beses na Salaah 12 na sa pamamagitan nito ay inaalis ng Allah ang 
mga kasalanan." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang kaibhan natin sa kanila 
(di-nananampalataya) ay Salaah. Sinumang lumisan sa Salaah ay naging 
di-nananampalataya." (Ahmad, Ibn Majah, Muslim, Nisa'i at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagitan ng tao at kawalan 
ng pananampalataya ay paglisan sa Salaah. M (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang unang huhusgahan sa tao 
sa Araw ng Paghuhukom ay ang kanyang Salaah. Kung kanyang 
ginampanan nang mahusay, siya ay magtatagumpay. Subali't kung 
hindi niya ito naisagawa, siya ay mapapahamak." (Tirmidhi) 

Minsan ay tinanong ang Propeta (saws) kung anong gawa ang 
pinakamamahal ng Allah. Siya ay sumagot, "Salaah sa mga itinakdang 
oras nito. "Siya ay tinanong muli kung alin ang susunod, at siya ay 
sumagot, "Kabaitan sa magulang." Siya ay tinanong muli kung ano ang 
susunod, at siya ay sumagot, "Ang Jihad (pagpupunyagi) sa landas ng 
Allah." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang Muslim na 
ginagampanan ang Salaah ng dahil sa Allah, ang kanyang mga kasalanan 
ay natatanggal katulad nitong mga dahon na nalalaglag mula dito sa 
sanga." (Ahmad) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Utusan ang inyong mga anak 
na magsagawa ng Salaah kapag sila ay pitong taong gulang. Parusahan 
sila (dahil sa pagpapabaya sa Salaah) kapag sila ay sampung taong gulang, 
at huwag silang hayaang matulog nang magkakasama sa iisang higaan 

12 Uasa mga tuagkuiin ng bawal Muslim ay pagganap liming beses na Salaah (itinakdang pag- 
darasal) sa maghapon. Ito ay ginagampanan hago magbukang-liwayway, ilang sandali makaraan 
ang tanghaling tapaf, sa kalagitnaan ng hapon, sa lakip-silim. at sa gabi. 



8 



(kama) sa ganitong edad (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag magtambal ng anumang 
bagay (sa pagsamba) sa Allah kahit na kayo ay pagputul-putulin at 
sunugin; huwag kusang lisanin ang takdang Salaah sapagka't sinumang 
kusang lumisan ay hindi iuukol sa kanya ang pagkalinga; 13 at huwag 
uminom ng alak sapagka't ito ang susi ng bawa't kasamaan." (Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Ang Salaah ng tao sa loob ng 
kanyang bahay ay katumbas ng isang pagganap ng Salaah, ang kanyang 
Salaah sa Masjid ng sambayanan ay katumbas ng dalawampu't-Iima; ang 
kanyang Salaah sa Masjid na kung saan ginaganap ang dasal tuwing 
Biyernes ay katumbas ng limang daan; ang kanyang Salaah sa Aqsa 
Masjid (sa Jerusalem) ay katumbas ng limampung libo; ang kanyang 
Salaah sa aking Masjid (sa Medina) ay katumbas ng limampung libo; at 
ang kanyang Salaah sa Banal na Masjid (sa Makkah) ay katumbas ng isang 
daang libo." (Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: Sa mga mapagkunwari, walang 
Salaah na sadyang napakabigat gawin kundi ang Salaah Fajr at lsha, 
Kung nababatid lamang nila ang biyaya sa mga ito, gagapang at gaga- 
pang sila upang isagawa Jamang ito." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi itinatagubilin ang pagsa- 
gawa ng Salaah kapag ang pagkain ay nakahain na o sa oras na ang isang 
tao ay naabutan ng sariling likas na pangangailangan (pag-ihi o pag- 
dumi)." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga lugar sa mundo na 
kalugod-lugod sa Allah ay mga Masjid 14 , at ang lugar na kasuklam-suklam 
sa Allah ay mga pamilihan." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magtayo ng Masjid 
dahil sa Allah, ang Allah ay magtatayo ng tirahan para sa kanya sa Para- 
iso," (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang pumasok 
sa Masjid, kailangan siyang magdasal ng dalawang rak'ah 15 bago siya 



13 Ang kalingang btnabanggit dho »y Hahag at Pagpapatawad ng Allah. 
U. Ang Masjid ay pook daaalan ng mga Muslim. 

15. Ang rak'ah ay isang yunit ng Salaah na kinabibilangan ng pagtayo, pagyufco, muling paglayo, 

9 



umupo." (Bukhari at Muslim) 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Silang nauna sa inyo ay kina- 
kaugaliang gawing pook dasalan ang libingan ng kanilang mga Propeta at 
matutuwid na tao. Huwag ninyong gawing Masjid ang mga libingan, ito ay 
ipinagbabawal ko sa inyo." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamalapit na pag- 
dulog ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay kapag siya ay nagpa- 
patirapa, kaya't gawing malimit ang inyong pagsusumamo." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang babae ay nais 
pumunta sa Masjid, hindi siya dapat magpabango." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag hadlangan ang inyong 
kababaihan na pumunta sa Masjid, subali't ang kanilang tahanan ay higit 
na mabuti sa kanila. 16 " (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Higit na mabuti sa isang babae 
na isagawa ang Salaah sa kanyang tahanan kaysa sa kanyang bakuran, at 
higit na mabuti sa kanya na isagawa ang Salaah sa kanyang sariling silid 
kaysa sa ibang panig ng kanyang tahanan." (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag may tatlong tao sa isang 
bayan o disyerto na ang Salaah ay hindi nila isinaayos, ang demonyo ay 
siyang namamahala sa kanila. Kaya't magsipagdasal nang maramihan 
sapagka't ang lobo (isang mabangis na hayop na kahawig ng aso) ay 
tinutugis lamang ang hayop na pagala-gala. 17 " (Ahmad, Abu Dawud at 
Nasa'i) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Buuin ang unang hanay, pagka- 
tapos ang sumunod dito, at kung mayroon mang may kulang, hayaang 
mangyari ito sa huling hanay." (Abu Dawud) 



pagpapatirapa, pag-upo, at muling pagpapatirapa Habang nasa bawat katayuan, ang isang 
Muslim ay bumabanggit ng mga panalangin o mga talata mula sa Qur'an. 

16 Ang pagsasalamuha ng kalalakihan at kababaihan ay hindi pinahihintulutan sa Islam. Kung 
ang mga kababaihan ay nagnanais magdasal sa Masjid, sila ay may sariling hanay sa may gawing 
likuran pagkatapos ng hanay ng mga kalalakihan, o kaya*y sa ibang pook ng Masjid na itinalaga 
para sa kanila. 

17 Bimbigyang-diin sa Islam ang Salaah nang magkakasama o kongregasyon Higit itong 
mabuti kaysa pagdarasat na nag-iisa. 



10 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Tumayo nang tuwid at gawing 
tuwidanginyongmgahanay." (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang may higit na 
kaalaman sa Qur*an (huling Pahayag ng Allah) ay siyang dapat maging 
7mam(mamuno sa Salaah). Kung marami sa kanila ang pantay ang kaala- 
man sa Qur'an, magkagayoV yaong may higit na kaalaman sa Hadith 
(gawa, winika at pinahintulutan ng Propeta) ang siyang dapat maging 
Imam." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isa sa inyo ay 
namumuno sa Salaah, gawin itong maikli. Sapagka't mayroon sa mga 
nagdarasal na may sakit, mahihina at matatanda. Subali't kapag ang isa 
sa inyo a y nagsasagawa ng Salaah na nag-iisa, maaari niya itong pata- 
galin hangga't nais niya." (Bukhari at Muslim) 

Isinalaysay ni Anas bin Malik (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na ang 
Propeta (saws), si Abu Bakr at si 'Urnar (nawa'y kalugdan sila ng Allah) 
ay lagi nang nagsisimula sa pagbanggit ngAl-hamdu lillahi Rabbit 'alamin 
tuwing magsasagawa ng Salaah." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagsasabi ng Subhan 
Allah ay para sa kalalakihan at ang pagpapalakpak (ng kamay) ay para sa 
kababaihan. (Kung may napunang mali sa Salaah, ang kalalakihan ay mag- 
sasabi ng Subhan Allah samantalang ang kababaihan naman ay magpa- 
palakpak ng kamay upang tawagin ng pansin ang Imam). (Bukhari) 



11 



Kabanata 5 

Mga Hadith Tungkol Sa May Karamdaman at Sa Yumao 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Pakainin ang gutom, dalawin 
ang may sakit, at palayain ang bihag." (Bukhari) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Muslim ay may tungkulin 
sa kapwa Muslim. Kapag siya ay iyong nakita, batiin mo siya (Assalammo 
Alaikum) Kapag siya ay nagbigay ng paanyaya, tanggapin ito. Kapag siya 
ay humingi ng iyong payo, ibigay ito sa kanya Kapag siya ay bumahin at 
nagsabi ng Alhamdulillaah (purihin ang Allah), iyong sabihin Yar- 
hamkumullah (nawa'y kaawaan ka ng Allah). Kapag siya ay may sakit, 
dalawin siya. Kapag siya ay namatay, ihatid mo siya sa libingan." 
(Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Allah, ang Panginoon ng 
Karangalan at Kaluwalhatian, ay magsasabi sa tao sa Araw ng 
Paghuhukom, "O anak ni Adan, Ako ay nagkasakit nguni't hindi mo Ako 
dinalaw." Dahil dito, ang tao ay bumulalas, "Panginoon ko, paano ako 
makakadalaw sa lyo? Kayo ang Panginoon ng mga Daigdig." Kaya't ang 
Allah ay magsasabO "Iyong nalaman ang Aking alipin na nagkasakit 
subali't hindi mo siya dinalaw. Kung dinalaw mo siya, matatagpuan mo 
Akong kasama niya. M (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag dinadalaw ng isang 
Muslim ang kanyang kapatid na Muslim, tunay na nagtitipon siya ng mga 
prutas sa Paraiso hanggang sa siya ay bumalik (mula sa pagdalaw)." 
(Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag dinadalaw ang taong 
may karamdaman, hilingin sa kanyang ipinalangin ka, sapagka't ang 
panalangin ng may karamdaman ay katulad ng panalangin ng mga 
Anghel." (IbnMajah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag nakakita ka ng ililibing, 
tumayo ka; subali't sinuman ang magnais na makipaglibing, hindi siya 
dapat maupo hangga't ang bangkay ay hindi nailalagay sa hukay." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag umupo sa mga puntod 
(libingan) at huwag magdasal na nakaharap sa mga ito." (Muslim) 



12 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang sumasampal sa sariling 
pisngi", nagpupunit sa harapan ng kanyang damit at nananaghoy kagaya 
ng ginagawa ng mga naunang tao sa panahon ng kamangmangan (bago 
dumating ang Islam sa ganap na anyo), ay hindi nabibilang sa atin." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magbigay aliw sa 
may dalamhati, siya ay mabibigyan ng biyayang katumbas ng gantimpala 19 
ng isang nagdadalamhati." (Tirmidhi at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Kayong mga nananahanan sa 
mga libingan, sumainyo nawa ang kapayapaan. Nawa'y patawarin kami at 
kayo ng Allah. Kayo ay naunang yumao sa amin at kami ay susunod." 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isalaysay ang (nagawang) kabu- 
tihan ng yumao at iwasang Hamad ang kanyang kamalian (kasalanan)." 
(Abu Dawud at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang makipaglibing 
hanggang sa isagawa ang Salatul Janaza (pagdarasal para sa ililibing), ay 
magkakamit ng gantimpalang isang qeerat. At sinumang sumama hang- 
gang sa ilibing ang bangkay, ay magkakamit ng dalawang qeerat. May 
nagtanong, *Ano ang qeerat Siya (saws) ay sumagot, 'Ito ay kasing-sukat 
ng malaking bundok 1 ." (Bukhari at Muslim) 

Isinalaysay ni Jabir (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na ang Propeta (saws) 
ay nagbawa] na magpalitada sa mga libingan at gumawa ng inskripsiyon 
(mag-ukit) o magtayo ng anuman sa itaas nila." (Muslim) 



18 Kaugalian ng mga sinaunang tao bago pa dumating ang Islam. Ito ay ginagawa dahil sa 
nuudhing pagdadalamhatt sa isang yumao. 

19 Sa Islam, ang isang taong maliisin at matiyaga sa pagkakaroon ng dalamhati ay magkakamit 
ng biyaya mula sa AJlah. 

13 



Kabanata 6 

Mga Hadith Tungkol Sa Zakat 20 at Sadaqa 21 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang tagalikom ng Zakat 
ay dumating sa iyo, tiyakin na siya ay nasisiyahan sa iyo sa kanyang 
pag-alis." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang nangangalaga 
sa isang ulila na may ari-arian, nararapat na ipangalakal niya ito at huwag 
hayaang maubos sa Zakat. " (Tinnidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang Zakat na dapat 
bayaran sa bunga ng palmeras na kulang sa limang hakot ng kamelyo, sa 
pilak na kulang sa limang onsa, at sa kamelyo na kulang sa lima 22 ." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang ikasampung bahagi (1/10) 
ay dapat bayaran sa anumang dinidiligan ng ulan, baton o sapa, at 
ikadalawampung bahagi (1/20) sa anumang dinidiligan ng kamelyo 23 ." 
(Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Zakat ay karumihan ng 
tao, at ang mga ito*y hindi nararapat kay Muhammad at sa kanyang 



20 Ang Zakat ay isa sa limang haligj ng Islam. Ito ang taunang paglalaan ng anumang uri ng 
kayamanan ng Muslim na may kakayahan upang ipamigay sa mahihirap o nararapat na pagbigyan 
sa mga kapuwa Muslim. 

21 Ang Sadaqa ay isang paggawa ng kawanggawa na maaaring gampanan anumang oras naisin. 
Sa malawak na pananaw, anumang kagandahang-toob na ginagawa upang matamo ang kasiyahan 
ng Allah ay itinuturing na Sadaqa gaano man ito kaliit. 

22 Ang pagbibigay Zakat ay may kondisyon at limitasyon. Kapag ang isang Muslim ay hindi 
naabot ang kondisyon o limitasyong ito, siya ay hindi kailangang magbigay ng Zakat. 

23 Ang Hadith na ito ay tumutukoy sa kaibhan ng pagbibigay Zakat mula sa mga bunga ng 
lupang natutubigan sa pamamagitan ng likas (natural) na patubig at mga ginawang (artipisyal) na 
patubig. Ang nauna ay higit na mataas ang babayaran kaysa sa huli dahil ang huli ay karaniwan 
nang may ginugugol na salapi kaysa sa una (kagaya ng paggamit ng kamelyo sa paghahakot ng 
tubig na pandilig. atbp.) 



14 



pamilya. (Muslim) 



Minsan ang Propeta (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isang tao ay hindi 
nagbabayad ng Zakat mula sa kanyang ari-arian, ang Allah ay maglaJagay 
ng malaking ahas sa kanyang leeg (sa Araw ng Paghuhukom)." 
Pagkatapos bumasa siya ng pagpapatunay sa Qur'an: M Huwag isipin ng mga 
nagmamaramot sa ipinagkaloob ng Allah sa kanila na ito'y makabubuti sa 
kanila, bagkus ito ay lubhang masama sa kanila. Hindi maglalaon na ang 
mga bagay na kanilang pinag-imbutan at ipinagmaramot ay itatali sa 
kanilang leeg sa Araw ng Paghuhukom." (Ibn Majah, Nasa'i, Tirmidhi) 
(Surah Al Imran 3:180) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang miskeen ay hindi yaong 
nagpapalimos sa tao at pinalalayas matapos mabigyan ng isa o dalawang 
kusing (piraso), at isa o dalawang bunga ng palmera. Bagkus, siya ay 
yaong hindi nakakakuha ng sapat upang maibsan ang kanyang gutom, na 
bagama't hindi napapansin upang mabigyan ng limos ay hindi tumatayo 
upang magpalimos sa tao." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang Sadaqah (kawanggawa) 
ay hindi maaaring ibigay sa isang mayaman, o sa isang taong malakas at 
may malusog na pangangatawan." (Tirmidhi, Abu Dawud, Darimi, 
Ahmad, Nasa'i, at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magpalimos sa 
kayamanan ng iba upang paramihin ang sa kanya, ay humihingi lamang 
ng nagbabagang uling, kaya't hayaan siyang humingi ng kaunti o marami* 
(Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "High na mabuti ang kumuha 
ng lubid, magpasan ng isang hakot na kahoy-panggatong at ipagbili ito, sa 
gayo*y aalagaan ng Allah ang inyong paggalang sa sarili, kaysa 
magpalimos sa tao na maaari kayong bigyan o pagkaitan. 25 " (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kamay na nasa itaas ay 



24 Ang Hadhh na rto ty sinabi ni PropeU Muhammad (saws) matapos pagbawaJan ang kanyang 
apo na si Hassan bin Ali na huwag kumain sa bunga ng palmera (dailies) na kinuha ng huli mula 
sa mga naJikom na Sodaqa. Ang pagsasabi ng "kanimihan ng too" ay sa dahilang rtinuturing ang 
pagbabayad ng Zakat bilang pagpapadalisay o paglilinis ng Uo sa kanyang kayamanan. 

23. Ang Hadhh na ho ay nagpapakha na ang Islam ay naghihimok sa mararangal na gswain at 
nagpiptgit sa pamamalimos. 



15 



higit na mabuti kaysa sa kamay na nasa ibaba, dahil ang kamay sa itaas 
ang siyang nagbibigay at ang kamay sa ibaba ang siyang nangangailangan 
ng limos." (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magpalimos baga- 
ma't siya ay may kasapatan ay humihingi lamang ng isang malaking 
bahagi ng Impiyerno." (Abu Dawud) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Gumugol, huwag kumalkula 
upang ang Allah ay hindi kumalkula laban sa iyo; huwag magtinggal 
upang ang Allah ay hindi magkait sa iyo; bagkus magbigay ng maliit na 
halaga sa abot ng iyong makakaya. 26 " (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Anak ni Adan, ang magbigay 
kung ano ang labis sa iyong pangangailangan ay higit na mabuti sa iyo, at 
ang ipagkait ito ay higit na masama sa iyo, subali't hindi mo pananagutan 
ang magkaroon ng kasapatan. Magbigay muna sa mga umaasa sa iyo." 
(Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang mapagbigay na tao ay 
malapit sa Allah, malapit sa Paraiso, malapit sa mga tao, at malayo sa 
Impiyerno; subali't ang gahaman at hidhid (maramot) na tao ay malayo sa 
Allah, malayo sa Paraiso, malayo sa mga tao, at malapit sa Impiyerno. 
Katotohanan, ang taong mangmang na mapagbigay ay higit na minamahal 
ng Allah kaysa sa isang sumasambang gahaman at hidhid". (Tirmidhi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Higit na mabuti sa tao ang 
magbigay ng limos kahit isang barya bilang kanyang Sadaqa sa panahon 
ng kanyang kalakasan kaysa magbigay ng isang daan sa oras ng kanyang 
kamatayan." (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May dalawang katangian na 
hindi maaaring iugnay sa isang tunay na nananampalataya: ang pagkama- 
ramot at ang masamang ugali." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang magbigay 
ng Sadaqa na kasinghalaga ng isang bunga ng palmera na kinita sa 
mabuting paraan, tatanggapin ito ng Allah sa Kanyang kanang kamay at 
pagyayamanin ito para sa kanya na nagbigay nito katulad ng pagpapalaki 



26 Aug Hadith na ito ay naghihimok sa mga Muslim na maging mapagbigay ng limos hanggal 
kayi niya. 



16 



ng tao sa kanyang bisiro, hanggang (ang biyaya ng kawanggawang) ito*y 
maging kasinlaki ng isang bundok." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Sadaqa ay hindi nakaba- 
bawas ng kayamanan; dinadagdagan ng Allah ang dangal ng sinumang 
nagpapatawad sa iba; at walang sinumang nagpapakumbaba dahil sa Allah 
na hindi pinupuri ng Allah." (Muslim) 

Ang Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Lahat ng gawaing kabutihan 
ay Sadaqa ." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag ituring ang anumang 
gawang kabutihan na walang kabuluhan, kahit na ito'y pagsalubong nang 
masaya sa iyong kapatid." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Lahat ng buto sa daliri ng 
kamay at paa ng tao ay dapal magbigay ng Sadaqa sa bawa't pagsikat ng 
araw Ang sinumang maggawad ng katarungan sa daiawahg tao, ito ay 
Sadaqa: ang sinumang tumulong sa isang tao na magkarga o magbaba ng 
kanyang gamit sa kanyang sasakyang hayop, ito ay Sadaqa, ang isang 
magandang salita ay Sadaqa; ang bawa't hakbang patungo sa pagdarasal ay 
Sadaqa, at ang sinumang mag-alis ng anumang nakapipinsalang bagay sa 
daraanan ay Sadaqa " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isang Muslim ay 
nagtanim o nagpunla ng binhi na kung saan ang tao, ibon, o hayop ay 
nakakakain, ito ay nabibilang na Sadaqa sa kanya." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag sinasamba mo Ang 
Mapagmahal (Allah), nagbibigay ka ng pagkain, at bumabati ka sa lahat ng 
iyong masalubong, makapapasok ka sa Paraiso nang mapayapa." (Ibn 
Majah at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag nginitian mo ang iyong 
kapatid, o ipag-utos mo ang mabuti; o ipagbawal mo ang masama; o ituro 
mo ang daan sa naliligaw; o tulungan mo ang taong malabo ang paningin; 
o mag-alis ka ng bato, tinik at buto (ng hayop) sa daraanan; o magbuhos ka 
ng tubig mula sa iyong timba sa timba ng iyong kapatid. ito ay nabibilang 
sa iyong Sadaqa " (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang Muslim na magbi- 
gay bihisan sa nangangailangan, bibihtsan siya ng Allah ng mga luntiang 
damit ng Paraiso. Sinumang Muslim na magpakain sa nagugutom, 

17 



pakakainin siya ng Allah sa mga bungang-kahoy ng Paraiso. At sinumang 
Muslim na magbigay ng inumin sa nauuhaw, paiinumin siya ng Allah sa 
dalisay na inumin na selyado." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang magbungkal ng 
ligang na lupa, magkakaroon siya ng biyaya ukol dito, at anumang nilikha 
ang nakakain mula rito, ito ay mabibilang na Sadaqa para sa kanya." 
(Nasa'i at Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang Muslim na magbigay 
ng maisusuot na damit sa kanyang kapwa, siya ay nasa pangangalaga ng 
Allah hanggang ang isang pilas nito ay nananatili sa kanyang pinag- 
bigyan" (Ahmad at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang gumugol sa 
kanyang pamilya na naglalayong tumanggap ng biyaya para dito mula sa 
Allah, ito'y ituturing na Sadaqa sa kanya (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamahusay na Sadaqa 
ay pagbibigay kabusugan sa nagugutom na tiyan." (Baihaqi) 



Kabanata 7 

Mga Hadith Tungkol Sa Sawm 11 (Pag-aayuno) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kahit mag-ayuno pa ng 
habang-buhay, hindi mababayaran nito ang isang araw ng paghinto^ng 
pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang walang makatuwirang dahilan o 
karamdaman." (Ahmad at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang mag-ayuno tuwing 
Ramadan dahil sa Eeman (paniniwala) na naghahangad ng gantimpalang 



27 Ang Sown (pag-aayuno) ay isa sa mga haligi ng Islam. Ang bawat Muslim na nasa tamang 
gulang at mabuting kalusugan ay dapat na mag-ayuno tuwing buwan ng Ramadan (ang ika-siyam 
na buwan ng kalendaryong Islamiko). Siya ay umiiwas sa inumin, pagkain. at pakikipagtatik sa 
asawa mula bukang-liwayway hanggang sa takip-silim sa buong buwan ng Ramadan. 

2S Ang makatuwirang dahilan ay kasama ang paglalakbay. karamdaman, o napakabigat 
na gawaing pisikal. Kasama rin nito ang nagdadalanUo o nagpapasuso ng sanggol na 
maaaring makapinsala sa kanya o sa sanggol 



18 



tanging mula sa Allah, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapa- 
patawad. Sinumang magsagawa ng Sa/aah tuwing gabi ng Ramadan 
dahil sa Eeman na minimithi ang gantimpalang tanging mula sa Allah, 
ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad At sinumang 
magsagawa ng Salaah sa oras ng Laylatul-Qadr dahil sa Eeman na may 
hangaring makamit ang gantimpalang tanging mula sa Allah, ang kanyang 
mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang pag-aayuno at ang Qur'an 
ay kapuwa ma ma magi tan para sa isang nananampalataya sa Araw ng 
Paghuhukom. Ang pag-aayuno ay magsasabi, 'O Panginoon, nagkait ako 
sa kanya ng pagkain at kaligayahang seksuwal sa maghapon, kaya't 
tanggapin ang aking pamamagitan sa kanya ' At ang Qur'an ay magsasabi, 
'O Panginoon, nagkait ako sa kanya ng pahinga at tulog sa gabi, kava't 
tanggapin ang aking pamamagitan sa kanya ' Kaya't tatanggapin ng Allah 
ang pamamagitan ng dalawa ." (Bayhaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang sinumang hindi umiwas 
sa masamang usapan at masamang gawain habang nag-aayuno, hindi 
tatanggapin ng Allah ang pag-iwas niya sa pagkain at inumin." (Bukhari 
at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi M Huwag (magsimulang) 
mag-ayuno hangga't hindi ninyo nakikita ang bagong buwan, subali't kung 
maulap, buuin ang tatlumpung araw ng buwan ng Shaban (ang buwan na 
sinusundan ng Ramadan), at huwag titigil (sa pag-aayuno) hangga't hindi 
ninyo nakikitang muii (ang bagong buwan). H (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang sinumang nakakain o 
nakainom dahil sa pagkalimot habang siya ay nag-aayuno, nararapat na 
ipagpatuloy ang kanyang pag-aayuno (ito ay hindi nakasira ng kanyang 
pag-aayuno), dahil ang Allah lamang ay nagpakain at nagpainom sa 
kanya." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kumain ng Sahur (pagkain 
bago magbukang-liwayway), sapagka't mayroong biyaya dito M (Bukhari at 
Muslim) 

Nang tanungin ang Propeta (saws) kung kailangang mag-aayuno habang 
nasa paglalakbay, siya*y sumagot, "Mag-ayuno kung nais ninyo, o ipag- 
paliban ito kung nais ninyo." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Allah ay Siyang nagbigay 

19 



pahintulot na pagaanin ang dasal ng isang naglalakbay, at ang pag-aayuno 
ng isang naglalakbay, ng isang ina na nagpapasuso ng sanggol at ng isang 
nagdadalantao. 29 " (Abu Dawud, Tinnidhi, Nasa'i at Tbn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Hindi pmahihintulutan sa 
ginang ng tahanan na mag-ayuno kapag ang asawa nito ay kapiling 
maliban lamang na siya\ bigyan ng pahintulot nito 30 , at huwag siyang 
magpapasok ng sinuman sa kanilang bahay na walang pahintulot ang 
kanyang asawa 31 H (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang pag-aayuno na dapat 
gampanan sa dalawang araw: Eidul-Fitr at Ekiul-Adha 32 " (Bukhan at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang gawa ng tao ay mnataas 
sa Allah tuwing Lunes at Huwebes. at higit na nais kong mag-ayuno kapag 
ang aking mga gawa ay iniuulat." (Tinnidhi) 

Si A'ishah (nawa'y kalugdan siya ng Allah) ay nagsalaysay na ang Propeta 
(saws) ay laging nag-aayuno tuwing Lunes at Huwebes. (Tinnidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Sinumang mag-ayuno sa 
buong buwan ng Ramadan at sinundan niya ito ng anim na araw (ng pag- 
aayuno) sa buwan ng Shawwal, ay para na rin siyang nag-ayuno ng isang 
buong taon." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang sinuman sa inyo ang 
dapat mag-ayuno sa araw ng Biyernes hangga't hindi kayo inag-ayuno ng 



29 Ang Islam iy isang pananampalataya na sadyang payak, praktikal at nasa gitnang landas na 
malayo sa anumang kalabisan. 

30 Bukod pa sa mga araw ng Ramadan, may mga araw sa buong taon na ang mga Muslim ay 
inaatasang mag-ayuno upang makamit ang karagdagang gantimpala mula sa Allah Ang 
pagmngi ng pahintulot ng ginang u kanyang asawa bago mag-ayuno ay tumutukoy sa mga araw 
na ho. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi nangangailangan ng pahintulot sa 
dahilang Ho ay isang ttinakdang tungkulin sa bawat Muslim. 

31 Aug Islam ay binibigyang-diin ang pagkamasunurin ng ginang sa kanyang asawa maliban 
lamang kung siya ay utusang sumuway sa Allah. 

32 Ang Eid~ul-Fitr ay isang. pandaigdigang pagdiriwang ng mga Muslim na isinasagawa sa 
suimmod na araw pagkaUpos ng Ramadan, Ang Eid-ul Adha ay pangalawang 
pandaigdigang pagdiriwang ng mga Muslim at ito ay isinasagawa tuwing ika-sampo ng buwan ng 
Dhul-Hijja, ang panghuling buwan ng kalcndaryong Islamiko. 



20 



isang araw bago (Huwebes) o pagkatapos (Sabado) nito. H (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag nagsimula ang buwan 
ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng Paraiso ay nakabukas at ang mga 
tarangkahan ng Impiyerno ay nakasara, at ang mga demonyo ay naka- 
tanikala." (Bukhari) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Iwasan ang Al-Wisal (ang 
tuloy-tuloy na pag-aayuno). Ang mga tao ay nagsabi sa kanya, 'Bakit mo 
ginagawa ito? Siya*y (saws) nagsabi: 'Hindi ako katulad ninyo, sapagka't 
ako ay binibigyan ng pagkain at inumin ng Allah*. " (Bukhari) 



KabanaU 8 

Mga Hadith Tungkol Sa Qur'an 33 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamahusay sa inyo ay 
yaong nag-aaral at nagtuturo ng Qur'an (Bukhari) 

St Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Basahin ang Qur'an hangga't 
nakatuon nang lubusan ang isipan dito; subali't kung ito ay pagod na, itigil 
ang pagbasa nito " (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isang tao ay 
bumtbigkas ng isang titik mula sa Qur'an, ito ay isang mabuting gawa 
subali't nagdadala ito ng gantimpalang tumitimbang ng sampung mabuting 
gawa. Hindi ko sinasabing ang alif, iaam, meem ay iisang titik, bagkus ang 
alifdy isang titik, ang laarn ay isang titik at ang meem ay isang titik." 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang bumigkas ng Qur'an 
nang mahusay ay makakasama ng mga mararangal at dalisay na anghel, at 
siyang bumigkas ng Qur'an nang pauntul-untol at nang may kahira- 
pan M ay magkakaroon ngdoblenggantimpala." (Muslim) 



33 Ang Qur'an, na siyang pangunahing saligan ng Islam, ay panghuli at pangwakas na Pahayag 
ng Allah para sa sangkatauhan. Ito ay ipinahayag kay Propcta Muhammad (saws) sa 
pamamagrtan ni Anghel Gabriel. Ang pagpapahayag ay umabot ng dalawamput-tatlong taon. 
Nasusulat sa Qur'an na ang Allah mismo ang nangako na pangangalagaan niya ho laban sa 
anumang pagbabago magpakailanman. 



34 May higft na gantimpalang nakalaan sa mga Muslim na nagsisikap matutong bumasa ng 

21 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Ang Maluwalhati at Daki- 
lang Panginoon ay nagsabi, "Sinumang hindi makapagsumamo sa Akin 
upang makamit ang Aking biyaya sa dahilang siya ay abala sa pagbasa 
(pagbigkas) ng Qur'an, igagawad Ko sa kanya ang higit (na biyaya) kaysa 
sa mga nagsusumamo sa Akin. Ang kahigitan ng Salita ng Allah sa lahat 
ng mga salita ay kagaya ng kahigitan ng Allah sa Kanyang mga nilikha.'" 
(Bayhaqi, Darimi at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang laging bumibigkas ng 
Qur'an ay uutusan sa Araw ng Paghuhukom, "Simulan ang pagbigkas ng 
Qur'an at pumailanglang sa mga antas ng Paraiso; bigkasin nang malu- 
manay kagaya ng dati mong ginagawa nang ikaw ay nasa daigdig, sapag- 
ka't ang lugar na kung saan mo binigkas ang huling talata sa pagwawakas 
ng iyong pagbasa ay siyang magiging himpilan mo sa Paraiso." (Abu 
Dawud, Ahmad, Nasa'i at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang hindi bumibigkas 
(bumabasa) ng Qur'an ay hindi nabibilang sa atin." (Bukhari) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Pag-aralan ang Qur'an (nang 
palagian) sapagka't ito ay magsisilbing tagapamagitan at tagapagsumamo 
sa nagbabasa nito sa Araw ng Paghuhukom." (Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang katulad ng isang Muslim 
na nag-aaral ng Qur'an ay isang kahel na mabango at matamis. Ang 
katulad ng isang Muslim na hindi bumabasa ng Qur'an ay isang tuyong 
datiles (bunga ng palmera) na walang bango nguni't matamis. Ang katulad 
ng isang mapagkunwari na nagbabasa ng Qur'an ay isang prutas na 
bagama't may bango nguni't ito ay mapait. At ang katulad ng isang 
mapagkunwari na hindi bumabasa ng Qur'an ay isang prutas na walang 
bango at mapait ang lasa." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Pangalagaan ang Qur'an sa 
inyong mga puso. Isinusumpa ko sa Ngalan ng Allah na kung Kanino 
nakasalalay ang buhay ni Muhammad, ito ay mawawala sa memorya nang 
higit na mabilis kaysa sa pagtakas ng kamelyo sa kanyang pagkatali." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako ay sumusumpa sa Allah 



Qur'an bagamal nahihirapang bumigkas ng wikang Arabik • ang wikang ginamit sa 
pagpapahayag ng Qur'an. 



22 



na may hawak ng aking buhay, walang alinlangang ang kabanatang ito 
(Al-Ikhlas) ay katumbas ng ikatlong bahagi ng (buong) Qur'an" (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag hayaang maging 
libingan ang inyong mga bahay. Ang satanas ay tumatakas (lumalayo) 
mula sa bahay na kung saan ang kabanata Al-Bakarah ay binabasa." 
(Muslim) 



Kabanata 9 

Mga Hadith Tungkol Sa Pagsusumamo 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siya na naka-aalaala sa 
kanyang Panginoon at siya na hindi naka-aalaala ay katulad ng biihay at 
patay." (Bukhari at Muslim) 

Isinalaysay ni Anas bin Malik na ang laging binabanggit na pagsusumamo 
ng Propeta (saws) ay: "O Panginoon, igawad sa amin ang pinakamahusay 
sa mundong ito at ang pinakamahusay sa Kabilang buhay, at ilayo kami sa 
kapanisahan sa Apoy." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "O Allah, ako ay humihingi sa 
Iyo ng patnubay, pagkamataimtim, pagpipigil sa sarili, at kakayahan." 
(Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang nagnanais marinig 
ng Allah ang kanyang pagsusumamo sa oras ng kagipitan, nararapat siyang 
laging manambitan sa oras ng kaligayahan." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isa sa inyo ay 
tnagsumamo (sa Allah), nararapat siyang humiling nang may pananalig, 
at huwag magsabi ng, 'O Allah, igawad sa akin (ang ganito atbp ..), kung 
Iyong nais.'" (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi tinatanggihan ng Allah 
ang pagsusumamo ng tatlong tao: ang nag-aayuno sa takdang oras ng pag- 
hinto ng pag-aayuno, ang makatarungang pinuno at ang inaapi." (Tir- 
midhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isang Muslim ay 
nagsusumamo para sa kanyang kapatid (na Muslim) kahit ang huli ay 
wala, ang mga anghel ay paulit-ulit na nagsasabi, 'NawaV igawad din sa. 



23 



iyo (ang iyong pagsusumamo).'" (Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagsusumamo ng isang 
alipin (ng Allah) ay patuloy na ipinagkakaloob hangga't hindi siya 
nagsusumamo para sa masamang bagay o para putulin ang pagkakamag- 
anak, at hangga't hindi siya nagmamadali sa pagsusumamo.** Nang siya ay 
tanungin kung paano nagmamadali, siya ay sumagot, "Ang nagsusumamo 
ay nagsasabi, ako*y laging nananalangin subali't hindi ipinagkakaloob ang 
aking panambitan, at sa kawalan ng tiyaga, kanyang tinalikdan ang pagsu- 
sumamo. 1 * (Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sa pagsapit ng huling ikatlong 
bahagi ng gabi, ang ating Panginoon - ang Maluwalhati ay nananaog at 
nagpapahayag, H Sino ang nagsusumamo sa Akin nang maipagkaloob Ko 
ang kanyang hiling? Sino ang nagmamakaawa sa Akin nang maipag- 
kaloob Ko ang kanyang nais? At sino ang naghahangad ng Aking pag- 
papatawad nang maigawad Ko ang Aking kapatawaran sa kanya.?" 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sa tuwinang nagsusumamo 
ang isang nananampalataya, ipinagkakaloob ng Allah ang kanyang 
hinihiling, inilalayo siya sa anumang masama o inilalaan ang biyaya nito 
sa Araw ng Paghuhukom - hangga't hindi siya humihingi ng anumang 
masama o pagputol ng pagkakamag-anak." Nang madinig ito, may isang 
sumumpa, 'Magkagayo'y magsusumamo kami nang marami/ sa gayon ang 
Propeta (saws) ay nagsabi: 'Higit na nakararami ang pagtugon ng Allah. >N 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May dalawang parirala na 
madali at magaang sabihin subali't mabigat at mahalaga sa timbangan at 
sadyang kanais-nais sa Ar-Rahman (Ang Mahabagin-ang Allah). Ang 
mga pariralang ito ay Subha-nal-lahi wa-bi-ham~dihi t Subha-nal-lahil 
'Atheem (Luwalhatiin ang Allah at sa Kanya ang Pagpupuri, Luwalhatiin 
ang Allah, ang Dakila)." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kalinisan ay kalahati ng 
pananampalataya, at ang pariralang Walhamdo lillah (Purihin ang Allah) 
ay pinupuno ang timbangan, at ang pariralang Subhanallahi walhamdo lil- 
lah (Luwalhatiin ang Allah, Purihin ang Allah) ay pinupuno ng gantimpala 
ang pagitan ng langit at lupa." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May tatlong parirala na kapag 
binanggit ng sinuman pagkatapos ng bawa't itinakdang Salaah, siya ay 

24 



hindi kailanman mabibigo. Ito ang pagsasabi ng Subhcrn Allah (Luwal- 
hatiin ang Allah) nang tatlumpu't tatlong beses, Alhamdo lillah (Purihin 
ang Allah) nang tatlumpu't tatlong beses, at ang Allaho Akbar (Ang Allah 
ay Dakila) nang tatlumpu't apat na beses." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang alipin ay sadyang malapit 
sa kanyang Tagapanustos (ang Allah) kapag siya ay nagpapatirapa (sa 
pagsagawa ng Salaah), kaya't dagdagan ang pagsusumamo habang nasa 
ganitong katayuan." (Muslim) 



Kabanata 10 

Mga Hadith Tungkol Sa Hajj "at 'Umrah 36 
(Paglalakbay sa Makkah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang magsagawa ng 
Hajj dahil sa Allah na hindi nagsasalita ng malalaswa o hindi gumagawa 
ng lihis, siya ay magbabalik na walang kasalanan katulad nang siya ay 
ipinanganak ng kanyang ina" (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang kasalukuyang nagsa- 
sagawa ng Hajj ay hindi maaaring mag-asawa, o magpahintulot sa iba 
upang mag-asawa, o makipagkasundo sa pag- aasawa." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Hajj ay dapat gampanan 
minsan sa buhay; at kung sinumang magnais na gampanan ito nang 
madalas, siya ay gumaganap lamang nang higit sa hinihingi ng tungkulin." 
(Ahmad, Nasa'i at Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagsagawa ng Umrali sa 
panahon ng Ramadhan ay katumbas ng isang Hajj o sa isang pagsagawa ng 
Hajj na kasama ko." (Bukhari at Muslim) 



35. Ang Hajj ay iu u mga haligi ng Islam. Ang isang Muslim na kayang tustusan ang 
paglalakbay at nasa mabuting kalusugan ay dapat isagawa ang Hajj minsan sa kanyang buhay. 
Ang mga rituwal ng Hajj ay isinasagawa sa pook ng Makkah alinsunod sa mga takdang kautusan 
at takdang kaayusan. Ang mga rituwal na ho ay nagsisimula sa ika-siyam na araw ng Dhul Al 
Hijjah (ang panghuling buwan ng kalendaryong Islamiko). Ito ay magpapatuloy ng apat na araw 



36. Ang Umrah ay isang kusang-loob (hindi tttnakdang tungkulin) na paglalakbay sa Makkah na 
maaaring gawin minsan o kahit ilan mang beses sa anumang araw sa buong taon. 



25 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Silang magsagawa ng Hajj at 
silang magsagawa ng 'Umrah ay mga panauhin ng Allah. Kung sila'y 
magsumamo sa Kanya, sila'y Kanyang didinggin, at kung sila'y humingi ng 
kapatawaran sa Kanya, sila'y Kanyang patatawann (Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Kung sinumang ma> 
kakayahan at may masasakyang magdadala sa kanya sa Tahanan ng Allah 
(Ka*bah) subali't hindi niya isinagawa ang //fl/y-magkagayo'y walang 
kaibhan (o pagkakaiba) kung mamatay man siyang isang Hudyo o 
Kristiyano. 37 " (Tirmidhi) 

Minsan may isang pumunta sa Propeta (saws) at nagsabi, "Papaano 
nagiging tungkulin ang HajjT Ang Propeta (saws) ay sumagot, "Ang 
kakayahan (pisikal, mental at pinansiyal upang isagawa ang Hau) at 
pagkakaroon ng masasakyan." (Ibn Majah at Tirmidhi) 

Minsa'y humingi ng pahintulut si A'ishah (kalugdan nawa siya ng Allah) 
kay Propeta Muhammad (saws) upang sumama sa Jihad, at siya'y sumagot, 
H Ang Jihad ng kababaihan ay Hajj " (Bukhari at Ibn Majah) 

Nang magsabi si Laqit bin 'Amr kay Propeta Muhammad, "Ang aking ama 
ay napakatanda na at walang lakas upang magsagawa ng Hajj o 'Umrah o 
magsagawa ng paglalakbay," ang Propeta (saws) ay inutusan ako, "Isa- 
gawa mo ang Hajj at 'Umrah para sa kapakanan ng iyong ama." (Abu 
Dawud at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang 'Umrah na sinundan ng 
isa pang 'Umrah ay nagsisilbing kabayaran (o kapatawaran) sa anumang 
(kasalanang nagawa sa) pagitan nitong dalawang 'Umrah" (Muslim at 
Bukhari) 

Minsan ang Propeta (saws) ay tinanong kung aling gawain ang pina- 
kamabuti sa lahat. Siya (saws) ay sumagot: "Maniwala sa Allah at sa 
Kanyang Sugo." Siya (saws) ay tinanong muli: Ano ang susunod? Siya'y 
sumagot: Jihad (pakikibaka) sa landas ng Allah. Siya (saws) ay muling 
tinanong: At ano ang pagkatapos nito? Siya ay sumagot: "Ang pag- 
lalakbay (sa Makkah) na malaya sa anumang kasamaan at kakulangan." 
(Bukhari at Muslim) 



37 Ang Allah ay nagsasabi sa Qur'an (Surah AJ-lmran, 3:97): Ang pagganap ng Hajj tungo sa 
Tahanan (Ka'bah) ay isang tungfculing itinakda ng Allah sa may kakayahang isagawa ito. 
Kakayahang mental, pisikal at pinansiyal 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang hindi gumawa ng 
kahalayan o pagmamalabis habang siya ay gumaganap ng Hajj\ siya ay 
babalik mula sa paglalakbay katulad ng isang sanggol na kasisilang pa 
lamang ng kanyang ina." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "O tao, iniatas ng Allah sa inyo 
bilang tungkulin ang pagsagawa ng Hajj , kaya't inyo itong gampanan." 
Isang lalaki ang nagtanong: O Sugo ng Allah, kailangan ba naming gawin 
ito bawa't taon? Ang Propeta ay nanatiling walang kibo hanggang sa ulitin 
ng lalaki ang kanyang tanong nang tatlong ulit. Kaya't ang Propeta ng 
Allah ay nagsabi: Kung sumagot ako ng "Oo", ito ay magiging tungkulin 
ninyo bawa't taon, at ito'y hindi ninyo kayang gampanan. Nagpatuloy ang 
Propeta: Iwanan ako kapag mayroon akong nilaktawang bagay para sa 
inyo (hal: huwag maging mausisa kapag hindi ako nagpapataw ng anuman 
sa inyo). Maraming naunang tao sa inyo na lagi nang nagtatanong ng 
maraming di-kinakailangang katanungan, at ayaw namang sumang-ayon 
sa kanilang Propeta. Dahil dito, sila*y nangawasak, kaya naman kapag 
tinawag ko kayo upang gawin ang isang bagay, nararapat na sumunod at 
tupdin ang aking ipinag-uutos ayon sa inyong makakayanan, at kapag 
mayroon akong ipinagbabawal sa inyo, iwasan ito. (Muslim) 



Kabanata 11 

Mga Hadith Tungkol Sa Pangangalakal 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nagbibigay ang Allah ng 
habag sa taong mabait kapag siya ay nagtitinda, mabait kapag siya ay 
bumibili, at mabait kapag siya ay humihiling ng kanyang karapatan." 
(Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iwasan ang labis na pagsumpa 
kapag nakikipagkalakalan sapagka't ito ay nagiging sanhi ng mabilisang 
pagtitinda subali't nag-aalis ng biyaya." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang magkabilang panig ng 
pangangalakal ay may karapatang magpawalang-bisa nito hangga't sila ay 
hindi pa nagkakahiwalay; at kung sila ay nagsasabi ng katotohanan at 
ginagawang maliwanag ang lahat, sila ay bibiyayaan sa kanilang panga- 
ngalakal; subali't kung sila ay nagtatago ng anuman at nagsisinungaling, 
ang biyaya ng kanilang pangangalakal ay mawawala." (Bukhari at 
Muslim) 



27 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag magsilabas upang 
salubungin ang kalakal, bagkus hintayin ito hanggang sa makarating sa 
pamilihan 38 " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang naglitinda ng 
kalakal na may sira (o kakulangan) na hindi ipinababatid, siya ay mana- 
natiling nasa galit ng Allah." (Ibn Majah) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magbigay ng 
paunang bayad sa isang kalakal, hindi niya maaaring ipagbili ito sa 
kaninuman habang ang kalakal ay wala sa kanyang kamay." (Abu Dawud 
at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang matinggal (mag- 
tago) ng kalakal hanggang sa tumaas ang halaga, siya ay makasalanan." 
(Muslim) 

Minsa'y dinaanan ng Propcta (saws) ang ilang mangangalakal at nagsabi, 
"O kayong mangangalakal, ang walang-kabuluhang salita at walang- 
katotohanang panunumpa ay lagi nang ginagamit sa pagtitinda; kaya't 
ihalo ang kawanggawa sa pangangalakal. 39 " (Abu Dawud, Ibn Majah, 
Nasa'i at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang bumili ng pagkaing 
butil ay hindi dapat ipagbili hangga't wala sa kanyang kamay ang kalakal." 
(Ito ay angkop din sa ibang kalakal). (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Bayaran ang suweldo ng 
manggagawa bago matuyo ang kanyang pawis." (Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang sinuman sa inyo ang 
dapat mag-alok na bumili kapag ang alok ng iba ay nakabitin pa. At 
walang sinuman sa inyo ang mag-alok ng kasal kapag ang alok ng kapatid 
ay nakabitin, maliban lamang kung may pahintulot ng huh." (Bukhari at 
Muslim) 

Nang dumating ang Propcta (saws) sa Medina, ang tao ay nakasanayang 



38 Upang bigyan ng pagkakataon ang nagtitinda na malaman ang tamang halaga ng kanyang 
kalakal. 

39 Ang palaging pagbibigay kawanggawa ay magsisilbtng pambura sa mga kasalanang hindi 
namamalayang ginagawa habang nakikipagkalakalan. 

28 



magbigay ng paunang bayad sa datiJes (bunga ng palmera) na ihahatid sa 
loob ng dalawa o tatlong taon. Kanyang sinabi: "Sinumang magbayad 
nang pauna sa isang bagay na ihahatid sa darating na panahon. nararapat 
na ang bayaran ay may takdang sukat, takdang timbang at takdang 
panahon." (Bukhari) 

Isinalaysay ni Ibn 'Abbas (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na minsan si 
'Umar ay sinabihan na may isang taong nagbenta ng alak. Si 'Umar ay 
nagsabi: "Nawa'y sumpain siya ng Allah! Hindi ba niya alam ang tinuran 
ng Propeta (saws) 'Nawa'y sumpain ng Allah ang mga Hudyo, sapagka't 
ipinagbawal ng Allah sa kanila ang taba ng hayop subali't kanilang 
tinunaw ito at ipinagbili."' (Bukhari) 



Kabanata 12 

Mga Hadith Tungkol Sa Pag-aasawa 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Binata, sinuinan sa inyo ang 
kayang magtustos ng asawa ay dapat na mag-asawa, sapagka't ito ay 
nag-iiwas sa inyo sa pagtingin sa ibang babae at inilalayo kayo sa 
kahalayan; subali't silang hindi (kayang magtustos) ay dapat iukol ang 
sarili sa pag-aayuno, sapagka't ito ay isang paraan upang mapigil ang 
pagnanasa sa laman. 40 " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang babae ay pinipiling 
maging asawa dahil sa apat na dahilan: dahil sa kanyang kayamanan, sa 
kanyang katayuan, sa kanyang kagandahan, at sa kanyang pananam- 
palataya; kaya't piliin yaong mataimtim sa kanyang pananampalataya 
(Islam) at maging matagumpay." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kayo ay nasisiyahan sa 
sinuman tungkol sa kanyang pananampalataya (Islam) at pag-uugali, at 
humiling na maging asawa ang inyong anak, sumang-ayon sa kanyang 
hiling. Kung kayo ay hindi sumang- ayon, magkakaroon ng tukso at 
maraming kasamaan dito sa mundo." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Bukod sa pagkatakot sa Allah, 
wala nang higit pang mabuting makakamtan ang isang lalaking 
nananampalataya maliban sa ulirang asawa na sumusunod sa kanya kapag 



40 . Hindi itinuturo sa Islam ang pagkasuhero (celebacy) o hindi pag-aasawa 



29 



inuutusan; nagbibigay kasiyahan sa kanya kapag tinitingnan; mataos sa 
kanya kapag pinakikiusapan; at matapat na pinangangalagaan ang kanyang 
pagkababae at taus-pusong kinakalinga ang ari-arian ng kanyang asawa 
kapag siya ay wala." (IbnMajah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang lalaki ay 
nag-asawa, nakamtan na niya ang kalahati ng pananampalataya , kaya't 
dapat siyang matakot sa Allah tungkol sa natitirang kalahati." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung ang isang lalaki ay 
'nakakita ng babaing nakaakit o nakarahuyo sa kanya, nararapat siyang 
pumuntia sa kanyang asawa, sapagka't laglay din niya ang bagay na taglay 
ngbabacna nakarahuyo sa kanya." (Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi maaaring ipakasal ang 
balo o ang diborsiyadang ginang hangga't hindi siya sinasangguni, at ang 
birhen ay hindi dapat ipakasal hangga't hindi hinihiling ang kanyang 
pahintulot." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi nahihiya ang Allah sa 
katotohanan. Huwag makipagtalik sa inyong mga asawa sa kanilang mga 
likuran (anal intercourse)." (Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah, at Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagssabi: "Sinumang makipagtalik sa 
asawa sa kanilang likuran (anal intercourse) ay matatamo ang sumpa ng 
Allah." (Abu Dawud at Ahmad) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang lalaki ay may 
dalawang asawa at hindi niya pinakitunguhan nang pantay, siya ay 
darating sa Araw ng Pagbabangong-Muli na nakalaylay ang kalahating 
katawan." (Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah at Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang babae ay nilikha mula sa 
tadyang at walang paraan upang siya ay maging tuwid para sa iyo; kaya't 
ipagpatuloy ang kasiyahan mo sa kanya bagama't ang kabaluktutan ay 
namamayani sa kanya; subali't kapag sinubukan mo siyang ituwid, siya ay 
mababali na nangangahulugan ng paghihiwalay." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Pakitunguhan nang may 
kabaitan ang kababaihan. Ang kababaihan ay nilikha mula sa tadyang, at 
ang pinakabaluktot na tadyang ay nasa bahaging itaas. Kung sisikapin mo 
itong ituwid, mababali ito, at kung hahayaan mo ito, mananatili siyang 
baluktot. Kaya't maging mabait sa kababaihan (Bukhari at Muslim) 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ni isa sa inyo ay huwag 
hagupitin ang asawa at pagkatapos ay makipagtalik sa kanya sa pagdating 
ng gabi." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang ginang ay tumanggi 
sa tawag ng asawa upang makipagtalik at ang asawa*y nanatiling galit sa 
buong magdamag, isinusumpa ng mga anghel ang ginang hanggang sa 
pagsapit ng umaga. " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang ginang ay 
tumutupad sa mga limang takdang pagdarasal, nag-ayuno tuwing Rama- 
dan, pinananatili ang kapurihan, at sinusunod ang asawa, siya ay maka- 
papasok sa alinmang pintuan ng Paraiso na kanyang naisin." (Abu Nu'aim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung mangyari mang 
ipag-utos ko kaninuman na magpatirapa sa iba bukod sa Allah, ipag-uutos 
ko sa ginang na magpatirapa sa kanyang asawa." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang lalaki ay tinawag 
ang asawa upang bigyan ng kasiyahan ang kanyang pagnanasang maki- 
pagtalik, ang asawa ay dapat na pumunta sa kanya kahit siya ay abala sa 
pagluluto." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang may pinakamahusay na 
pananampalataya ay silang may pinakamahusay na pag-uugali; at ang 
pinakamahusay sa inyo ay silang pinakamabait sa kanilang mga asawa " 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang ginang ang magnais 
hiwalayan ang kanyang asawa nang walang matibay na dahilan, ang hali- 
muyak ng Paraiso ay ipagkakait sa kanya." (Ahmad, Tirmidhi, Abu 
Dawud, Ibn Majah at Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinahihintulutang bagay 
na kinasusuklaman ng Allah ay ang diborsyo (paghihiwalay ng mag- 
asawa)." (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi; "Walang sinuman sa inyong 
dapat mag-alok (ng kasal) bilang karibal sa kanyang kapatid (Muslim) 
hanggang sa ang huli ay mag-asawa o iurong ang kanyang alok." (Bukhari 
at Muslim) 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kababaihang nagpakasal 

31 



nang walang saksi (halimbawa: lihim na kasal) ay mga mapangalunya " 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang lalaki ay ginugugol 
ang kanyang salapi para sa kasiyahan ng Allah, siya ay gagantimpalaan - 
maging ang isang subong (pagkain) na inilalagay niya sa bibig ng kanyang 
asawa." (Bukhari at Muslim) 

MinsaV tinanong ni Propeta Muhammad (saws) ang isang lalaki kung 
nasilayan na niya ang babaing nais niyang pakasalan. Nang sabihin niyang 
hindi pa, ang Propeta (saws) ay nagsabi, "Tingnan mo siya, sapagka't 
malamang higit na tutubo ang pag-ibig sa inyong dalawa." (Ahmad, Ibn 
Majah, Nasa'i at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi nararapat sa isang 
nananampalatayang lalaki na kasuklaman ang nananampalatayang babae. 
sapagka't kahit hindi niya magustuhan ang isang katangian nito ay maaari 
niyang magustuhan ang iba niyang katangian." (Muslim) 

Nang tanungin ang Propeta (saws) "Ano ang pinakamahusay na kaya- 
manan? " Siya ay sumagot, "Ang pinakamahusay na kayamanan ay isang 
dilang nag-aalaala (sa Allah), isang pusong mapagpasalamat, at isang 
nananampalatayang ginang na tinutulungan ang asawa sa kanyang Eeman 
(pananampalataya). " (Ahmad, Ibn Majah at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang buong daigdig ay isang 
pook ng mga makabuluhang bagay, at ang pinakamahusay sa mundong 
ito ay isang butihing asawa. " (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung ang isang ginang ay 
namatay at iniwan ang asawang nasisiyahan o nalulugod sa kanya, siya ay 
makapapasok sa Paraiso." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isang kasalanan sa isang lala- 
king magpigil sa paggugol ng kanyang salaping nararapat na gugulin sa 
mga umaasa sa kanya." (Muslim) 

Isinalaysay ni Ali-bin Abi Talib (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na ang 
Sugo (saws) ng Allah ay ipinagbawal ang Mut'a (pag-aasawa nang 
pansamantala) at ang pagkain ng laman ng donkey noong digmaan sa 
Khaibar. (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang inanyayahang 

32 



dumalo sa Walima (piging o salu-salo sa kasal), siya ay dapat pumunta 
dito (tanggapin ang anyaya). (Bukhari) 



Kabanata 13 

Mga Hadith Tungkol Sa Panunumpa 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ipinagbabawal ng Allah $a 
inyong sumumpa sa ngaian ng inyong mga magulang. Kung sinumang 
magnais sumumpa, nararapat na sumumpa siya sa Ngaian ng Allah, o 
kaya'y magsawalang-kibo." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag sumumpa sa ngaian 
ng inyong mga magulang, o sa mga diyos-diyusan. Sumumpa lamang 
sa Ngaian ng Allah kapag nagsasalita lamang ng katotohanan." (Abu 
Dawud at Nasa'i) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang manumpa sa ibang 
pangalan bukod pa sa Allah, siya ay nagbigay ng katambai sa Allah." 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magbigay ng di- 
makatotohanang panunumpa upang angkinin nang di-makatarungan ang 
ari-arian ng kapuwa, haharapin niya ang matinding galit ng Allah sa Araw 
ng Paghuhukom." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Sinumang mang-agaw sa 
karapatan ng kapuwa sa pamamagiian ng di-makatotohanang panunumpa. 
itatapon siya ng Allah sa Impiyerno at ipagkakait sa kanya ang Paraiso." 
Isang tao ang nagtanong: ' O Sugo ng Allah, kahit ba ito av malut na 
bagay lamang"? Siya (saws) ay sumagot 'Maging ito ay pinakamaliit na 
sanga ng isang halaman'" (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga ito ay mabibigat na 
kasaJanan: Ang pagbibigay katambai sa Allah, ang pagsuway sa magu- 
lang, ang pagpatay at ang pagbibigay ng di-makakatohanang panunumpa " 
(Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang ilan sa mga mabibigat na 
kasaJanan ay pagbibigay ng katambai sa Allah, ang kawalan ng pagma- 
mahal, at ang di-makatotohanang pagsumpa. Sinumang manumpa at 
dinagdagan ito ng kasinungalingan kahit kasing-sukat lamang ng pakpak 

33 



ng niknik, ilalagay ang isang batik sa kanyang puso hanggang sa pagda- 
ting ng Pagbabangong-Muli ." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang manumpa ng isang 
kasinungalingan ay makakaharap ng Allah (sa Araw ng Paghuhukom), at 
ang Allah ay magagalit sa kanya " Binasa pagkatapos ng Propeta ang 
sumusunod na talata (ng Qur'an): "Silang ipinagpalit ang pananam- 
palatayang nauukol sa Allah at ang kanilang panunumpa sa maliit na 
halaga ay walang makukuhang bahagi ng kabilang-buhay (Paraiso); ni 
hindi sila kakausapin ng Allah, ni hindi sila titmgnan sa Araw ng 
Paghuhukom, ni hindi sila padadalisayin (patatawarin sa kanilang kasa- 
lanan) Magkakaroon sila ng matinding panisa (Bukhan at Muslim) (Al- 
Imran -3:77) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: May tatlong taong hindi 
kakausapin ng AUIah sa Araw ng Paghuhukom - ni hindi sila titingnan o 
padadalisayin. Isa sa kanila ay yaong itinataguyod ang pagbenta ng 
kanyang paninda sa pamamagitan ng panunumpa ng kasinungalingan. 
(Muslim) 



Kabanata 14 

Mga Hadith Tungkol Sa Pagdanak ng Dugo 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagdanak ng dugo ang 
siyang unang bibigyan ng hatol sa Araw ng Pagbabangong-Muli." 
(Bukhan at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Sinumang pumatay sa isang 
taong nagbigay ng kasunduan (ng kapayapaan), hindi niya malalasap ang 
halimuyak ng Paraiso kahit na ito ay nasasamyo sa layong apatnapung- 
taong paglalakbay . " (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi "Sinuman ang magpatihulog sa 
bangin at napatay ang sarili ay itatapon sa naglalagablab na apoy ng 
Impiyerno at siya'y mananatili doon magpakailanman; sinumang uminom 
ng lason at napatay ang sarili ay mananatiling hawak ang lason sa kanyang 
kamay at iinumin ito magpakailanman sa naglalagablab na apoy ng Impi- 
yerno; at sinumang magsaksak sa sarili sa pamamagitan ng kapirasong 
bakal ay mananatiling hawak ang patalim sa kanyang kamay at patuloy 
itong isasaksak sa sarili sa naglalagablab na apoy ng Impiyerno 



^4 



magpakailanman. 41 " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Sinumang magbigti ay gaga- 
win din niya itb sa Impiyemo; at sinumang magsaksak ng patalim sa sarili 
ay gagawin din niya ito sa Impiyemo. 11 (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Kung ang mga nananahanan 
sa langit at sa daigdig ay magkaisa sa pagdanak ng dugo ng isang nana- 
nampalataya, itataob sila ng Allah sa Impiyerno." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Ang Allah ay maaaring 
patawarin ang lahat ng kasalanan, maliban lamang sa isang taong namatay 
na maraming sinasamba, o sa isang taong sadyang pumatay ng isang nana- 
nampalataya." (Abu Dawud at Nasa'i) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: Kung ang isang kamag-anak 
ng sinuman ay napatay o nasugatan. maaari siyang pumili ng isa sa tatlong 
pagpipilian, subali't kung hihiling pa ng karagdagan ay pigilin siya 
Maaari siyang maghiganti, o magpatawad. o tumanggap ng kabayaran 
Subali't kung tinanggap ang isa at pagkatapos ay humiling pa ng iba. siva 
ay mananahanan sa Impiyerno magpakailanman " (Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Sinumang napatay na ipinag- 
tatanggol ang kanyang ari-arian ay isang inartir " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Sinumang magtutok ng 
patalim sa kanyang kapatid, ang mga anghel ay patuloy siyang isinusumpa 
hanggang sa ibaba niya ito, maging siya man ay kanyang kapatid sa ama't 
ina." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Sinumang magtutok ng pata- 
lim sa atin (mga Muslim), siya ay hindi nabibilang sa atin." (Bukhari 
at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi "Kapag ang dalawang Muslim 
ay nagtunggali sa kanilang mga patalim. siyang nakapatay at siyang 
namatay ay mapupunta sa Impiyerno." Nang tanungin siya kung ano ang 
kamalian ng napatay, siya ay sumagot M Siya ay mayroon ding hanganng 
patayin ang kanyang kapatid (Bukhari at Muslim) 



41 Ang Islam ay ipirugbabawa! ang pagpapakamalay sa anumang dahilan 



35 



Si Propcla Muhammad (saws), ay nagsabi: "Hindi pinahihintulutan sa 
Muslim ang manakot ang iba." (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Kapag malapit na ang Oras 
(Araw ng Paghuhukom), ang kaalaman (sa pananampalataya) ay lilisan at 
ang kamangmangan ay magiging laganap, at magka-karoon ng Al-Harj\ at 
ang kahulugan ng A l~Harj ay pagpatay." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws), ay nagsabi: "Ang panahon ay mabilis na 
lilipas, ang mabubuting gawa ay mababawasan, ang pagkamaramot ay 
ihahagis (sa mga puso ng tao), ang Al-Fitn (pagsubok at kasawiang-palad) 
ay lilitaw, at magkakaroon ng maraming Al-Harj. H Sila'y nagtanong, 'O 
Sugo ng Allah! Ano ang Al-Harj?' Siya (saws) ay sumagot, Tagpatay! 
Pagpatay!'" (Bukhari) 



Kabanata 15 

Mga Hadith Tungkol Sa Parusa 41 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ipatupad ang mga kaparu- 
sahang itinakda ng Allah sa mga malalapit at sa mga malalayo, at huwag 
hayaan ang sinumang sisihin kayo tungkol sa pagpapatupad ng mga kapa- 
rusahan ng Allah." (Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang dahilan ng pagkawasak 
ng mga taong nauna sa inyo ay kapag ang taong nabibilang sa kanila na 
may mataas na katayuan o katungkulan ay nakagawa ng pagnanakaw, 
pinababayaan na lamang siya 43 , subali't kapag karaniwang tao ang nag- 
nakaw, ipinapataw sa kanya ang itinakdang kaparusahan. Ako ay 
sumusumpa sa Allah na kung sakaling magnakaw si Fatima, ang anak ni 
Muhammad, ipapuputol ko ang kanyang ka may 44 "(Bukhari at Muslim) 

Isinalaysay ni Abdullah bin 'Umar (nawa'y kalugdan siya ng Allah) na may 
mga Hudyong pumunta sa Sugo (saws) ng Allah at sinabi sa kanya na may 



42 Jto ang mga parusang ukol sa pagnanakaw. pag-inom ng alak, paninirang-puri. pagtambang. 
pakikiaapid at paglisan sa pananampalataya. 

43 Pinabayaan na lamang at hindi nila pmanisahan 

44 Ang pagputol ng kamay ng isang nagnakaw ay nangangailangan ng mahihigpit na saligan 
(kondisyon) na naaayon sa Islam 



36 



isang lalaki at babaing kabilang sa kanila ang nagkasala ng 
pangangalunya. Ang Sugo (saws) ng Allah ay nagsabi sa kanila "Ano 
ang makikita ninyo sa Taurat (Torah) hmggil sa Ar-Rajm (pagbato sa 
mga nagkasala hanggang sa mamatay)? N Sila'y sumagot, 'Inihayag na 
namin ang kanilang kasalanan at nilahgo na namin sila.' Si Abdullah bin 
Salam ay nagsabi: 'Kayo ay nagsisinungaling! Ang Taurat ay may pag- 
uutos ng Al- Rajm * Sila'y nagdala at nagbukas ng Taurat\\ ang isa sa 
kanila^ inilagay ang kamay sa isang talatang nagsasaad ng Ar-Rajm at 
bmasa ang talatang bago at pagkatapos ng Ar-Rajm. Si Abdullah bin 
Salam ay nagsabi: 'Alisin mo ang iyong kamav! Pagkaalis ng kamay ay 
nakita ang talatang Ar-Rajm Sila'y nagsabmg ang Propeta (saws) ay 
nagsabi ng katotohanang may Ar-Rajm sa Taurat Kaya't ang Propeta 
(saws) ay nag-utos na kapuwa sila batuhin hanggang sa mamatav 
(Bukhari) 



Kabanata 16 

Mga Hadith Tungkol Sa Pagiging Pinuno at Hukom 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Ang pakikinig at pagsunod sa 
namumuno ay tungkulin ng isang Muslim maging ito'y naaayon sa 
kanyang kagustuhan o hindi, hangga't hindi siya inuutusang gumawa ng 
bagay ng pagsuway sa Allah, at kung ito ay mangyayan hindi siya dapat 
makinig o sumunod M (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nararapat na makinig at 
sumunod sa inyong pinuno maging siya ay isang Ethiopian na ang ulo ay 
kagaya ng isang pasas. 45 " (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Sinumang nakakita sa kanyang 
pinunong Muslim na gumagawa ng bagay na hindi kanais-nais. kailangan 
siyang maging matiyaga o matiisin, sapagka't sinumang humiwalay sa 
sambayanang Muslim (Ummah) maging isang saglit lamang at kapag- 
daka'y namatay. siya ay mabibilang sa mga namatay noong panahon ng 
kamangmangan bago dumating ang Islam " (Bukhari) 



45 Sa pamamaalam na Ulumpati ng Propeta(saws) kanyang binigyang-liwanag na sa Islam ay 
hindi nakahihigrt ang puti sa maitim, ni hindi nakahihigil ang Arabo sa di-Arabo Ang isang may 
at-Taqwa ay higit na ginagalang sa Islam, sapagkat ang Qur'an (49:13) ay nagsasabi 
"Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng AJIah ay iyong may at-Taqwa rmaka- 
diyos at may takot sa Allah).- 



37 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag mayroon nang mna- 
lagang isang Khalifah 46 at mayroon isa pang nagtatangkang tuinayo bilang 
isang Khalifah, nararapat lamang na kitlan ng buhay ang huli (upang 
mapanatili ang pagkakaisa ng pamayanang Muslim)". (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag hilinging maging isang 
pinuno, sapagka't kapag ibinigay ito sa inyo matapos itong hilingin ay 
mag-isa mo itong gagampanan; subali't kung ito ay ibinigay sa lyo na 
hindi mo hiniling, tutulungan ka nila upang ito ay iyong magampanan." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isang mithiin sa inyo ang 
maging isang pinuno, subali't ito ay inagiging sanhi ng pagsisisi sa Araw 
ng Pagbabangong-Muli. Ito ay nakabibighani, subali't malapit sa tukso." 
(Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Bawa'i isa sa inyo a% isang 
pastol, at bawa't isa sa inyo ay mananagot sa kanyang kawan Ang Imam 
na siyang namumuno sa tao ay isang pastol at si>a a> niananagol sa 
kanyang kawan; ang lalaki ay isang pastol na namamahala sa mga 
nakatira sa kanyang tahanan at siya ay mananagot sa kanyang kawan, ang 
ginang ng tahanan ay isang pastol na namamahala sa bahay at mga anak at 
siya ay mananagot ukol dito; at ang katulong ay isang pastol na 
namamahala sa ari-arian ng kanyang amo at siya ay mananagot ukol dito 
Kaya't bawa't isa sa inyo ay isang pastol at bawa't isa sa inyo ay mananagot 
sa kanyang kawan." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang namamahala sa mga 
nasasakupang Muslim na namatay habang gumagawa ng katiwalian laban 
sa kanila ay hindi tatanggapin ng Allah sa Paraiso." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang taong magiging pinaka- 
mahal sa Allah at magiging pinakamalapit sa Kanya sa Araw ng Pagba- 
bangong-Muli ay makatuwirang Imam (pinunong Muslim). At ang taong 
labis na kasusuklaman ng Allah sa Araw ng Pagbabangong-Muli at 
makararanas ng matinding kaparusahan ay ang mapang-aping Imam." 
(Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamahusay na Jihad 47 



46 . Ang Khalifah ay siyang namumuno sa mga Muslim. 

47 . Ang Jihad ay pakikipagbaka dahil sa AJlah. Ang pagpigil sa sarili sa masasamang hangarin 
ay isang halimbawa ng Jihad. Ang paglatanggol sa mga naaapi ay isa ring uri ng Jihad. Tingnan 

38 



ay ang isang makatotohanang pangungusap sa harapan ng isang malupit na 
pinuno." (Tirmidhi, Abu Dawud at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kayo ay milagay sa 
isang kalayuang may awtoridad (kapangyarihan), maging matakot sa Allah 
at maging makataningan." (Ahmad al Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang smumang hukom ang 
dapat magbigay ng hatol kapag siya ay galit." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Kapag ang hukom ay nagbigay 
ng hatol matapos niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang 
makapagpasiya ng wasto at siya ay tama, siva a> magkakaroon ng ibayong 
biyaya; at kapag siya ay nagbigay ng pasiya matapos nivang gawin ang 
lahat ng kanyang makakaya upang makapagpasiya ng wasto at siya ay 
mali, siya ay magkakaroon ngiisang biyaya." (Bukhari al Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Ang mga hukom a\ mav 
tatlong un, isa sa kanila ay makapapasok sa Paraiso at ang dalawa sa 
Impiyemo. Ang isa na makapapasok sa Paraiso ay yaong nalalaman ang 
katotohanan at siyaV nagbibigay ng pasiya alinsunod dito Subali't ang 
taong nakababatid ng katotohanan at nagbigay ng mapang-aping pasi\a av 
mapupunta sa Impiyemo, at ganoon din sa taong nagbibigay ng pasiva sa 
tao gayong siya ay walang kaalaman ." (Abu Dawud at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag tayo ay naglagay ng 
sinuman sa panunungkuJan bilang isang tagapangasiwa at binibigyan siya 
ng sahod ukol dito, anuman ang kanyang tanggapin labis pa rito ay isang 
gawaing pandaraya. " (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako ay isang tao lamang at 
idinudulog ninyo sa akin ang myong mga hidwaan Ang ilan sa lnyo, dahil 
sa kanilang kahusayan sa pangangatwiran kaysa sa iba, ako ay nakapag- 
bibigay ng pasiya sa kanilang kapakinabangan ayon sa aking nadidinig 
muJa sa kanila. Kaya't anuman ang aking pasiya ukol sa sinuman gayong 
ito ay katunayang nararapat lamang sa kanyang kapatid, hindi niya ito 
dapat tanggapin, sapagka't akin lamang siyang pinagkakalooban ng isang 
bahagi ng Impiyemo. M (Bukhan at Muslim) 



din ang Ulahaba bilang 48. 



39 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagpapatunay ay nasa 
nagsasakdal at ang pagsumpa ay nasa nasasakdal." (Tirmidhi) 



Kabanata 17 

Mga Hadith Tungkol Sa Jihad 48 

St Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang maitalaga (madestino) sa 
unahan ng digmaan sa loob ng isang a raw upang ipaglaban ang landas ng 
Allah ay higit na mabuti kaysa sa mundo at sa nilalaman nito." (Bukhari 
at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi; "Siyang magbigay ng kaga- 
mitan sa isang mandirigma upang ipaglaban ang landas ng Allah, at siyang 
mag-aruga sa pamilya ng mandirigma habang ang huli ay wala, parang 
sumama na rin siya sa digmaan. " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Allah ay higit na nakaba- 
batid kung sino ang nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa Kanyang lan- 
das. Walang sinumang nasugatan sa pakikipaglaban sa landas ng Allah na 
hindi darating sa Araw ng Pagbabangong-Muli na umaagos ang dugo sa 
kanyang sugat na ang kulay ay katulad ng dugo subali't ang amoy ay 
katulad ng pabangong musk" (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang sinuman ang 
naka rating na sa Paraiso na magnanais na bumalik muli sa daigdig upang 
makagawa ng anuman maliban sa isang martir. 49 Siya ay magnanais na 
makabahk sa mundo at mapatay nang sampung ulit dahil sa karangalang 
kanyang nakita." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang taus-pusong humi- 
ling sa Allah na mamatay bilang isang martir, dadalhin siya ng Allah sa 



48 Ang Jihad ay pagpupunyagi dahil sa landas ng Allah. Ang pagpipigil sa sarili sa mga 
masasamang hangahn o udyok ay isang halimbawa ng Jihad. Ang pagtatanggol sa iyong ari-arian 
at pagtulong sa mga naaapi ay isang uri ng Jihad. Ang pagpapalaganap sa katuruan ng Islam ay 
isang Jihad, Ang paglaban sa mga manlulupig ay isang Jihad. Ang Jihad ay isa sa mga 
pangunahing pamantayan ng Eeman (panmiwala). Matutunghayan sa Qur'an (49:15): Tanging 
ang mga nananampalatayant ruuiiniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at hind! nag- 
aaUnlangan bagloa nagpupunyagt (at nagpapakasaldt) ng kanllang yaman at buhay dahil sa 
Allah ilia ang mga matatapat. 

49 Ang martir ay isang taong namalay dahil ^ landas ng Allah 



40 



tirahan ng mga martir kahit siya ay namatay sa kanyang higaan." 
(Muslim) 

May isang taong lumapit kay Propeta Muhammad at nagsabi: "Isang tao 
ang nakikipagdigmaan dahil sa makukuhang mga labi (tira) ng digmaan, 
ang isa ay upang makamit ang katanyagan bilang mandirigma, ang isa ay 
upang ipakita ang kanyang tapang; sino sa kanila ang nasa landas ng 
Allah?" Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang taong nakiki- 
paglaban upang ma may an i ang Salita ng Allah ay siyang nasa landas ng 
Allah. (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung sinumang may 
kahusayan sa pagtudla (pagpana) at ayaw gamitin (sa landas ng Allah), 
hindi siya nabibilang sa atin." (Muslim) 

St Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang digmaan ay panlilin- 
lang 50 ." (Bukhari at Muslim) 

Nang ang mga Muslim ay nasa digmaan laban sa mga Kafir (di- 
nananampalataya), si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Humayo 
kayo sa Ngalan ng Allah, magtiwala sa Allah, at panindigan ang 
pananampalataya ng Sugo ng Allah. Huwag paslangin ang mahihina at 
matatanda, o ang mga bata, o kababaihan; huwag maging madaya tungkol 
sa mga labi (tira) ng digmaan, subali't kunin ang inyong bahagi. Gumawa 
ng mabuti at kumilos nang mahusay sapagka't minamahal ng Allah ang 
mga gumagawang mabuti." (AbuDawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang namatay nang hindi 
nagpunyagi para sa landas ng Allah at hindi nagkaroon ng intensiyon sa 
kanyang puso sa bagay na ito, siya ay namatay na may isa sa mga tanda ng 
pagkukunwari." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang paglabas sa umaga o sa 
gabi para sa landas ng Allah ay higit na mabuti kaysa buong daigdig at 
nilalaman nito." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Wala nang higit na minamahal 
ng Allah kaysa dalawang patak at dalawang tatak. Ang dalawang patak ay 
luhang tumutulo dahil sa takot sa Allah at ang dugong dumadaloy (sa 
pagkasugat) dahil sa landas ng Allah. Ang dalawang tatak ay peklat ng 



50. Ang panlilinlang na sinasabi dito ay mga Uktika ng digmaan. Ang Islam ay nag-uutos sa 
Muslim na tumupad sa anunung napagkasunduan sa mga kaaway maging bago at pagkatapos ng 
digmaan hangga T t hindi sila lumalabag. 

41 



sugat (na natamo sa pakikipaglaban) dahil sa Allah at ang tatak dulot ng 
pagganap sa tungkulin sa Allah (hal. marka sa noo dahil sa pagpapatirapa 
tawing Salaah)." (Tirmidhi) 

Isinalaysay ni Salim Abu An-Nadr v ang pinalayang alipin ni Umar bin 
Ubaidullah ' Ako ay kawani ni 'Umar. Minsan si Abdullah bin Abi Aufa 
ay sumulat kay Umar bin Ubaidullah nang siya ay pumunta sa Al- 
Haruriya. Nabasa ko mula rito na ang Sugo (saws) ng Allah, sa isa sa 
kanyang mga digmaang paglalakbay, ay naghintay hanggang sa paglubog 
ang araw at siya ay tumindig sa gitna ng kanyang mga kasama at nagsabi 
M 0 Tao! Huwag magnais na makaharap ang kalaban, at tumawag sa Allah 
para sa kaligtasan. Subali t kung makaharap ang kalaban, maging matii- 
sin, at tandaang ang Paraiso ay nasa anino ng espada ." At pagkatapos ay 
nagsabi: "O Allah, ang Nagpahayag ng Banal na Aklat, ang Nagpapakilos 
ng mga utap, at ang Tumatalo sa mga kalaban,- talunin sila at igawad sa 
amin ang tagumpay." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: Sa Araw ng Paghuhukom, ang 
bawa't taksil ay magkakaroon ng watawat tanda ng kanyang pagtataksil (sa 
panahon ng digmaan) upang siya ay makilala. (Bukhari) 



Kabanata 18 

Mga Hadith Tungkol Sa Pagkain At Pananamit 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ipinagbabawal na kainin ang 
anumang mababangis na hayop na may pangil H (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi sa isang batang lalaki na 
kumakain, "Magsabi ng Bismillah (Sa Ngalan ng Allah) , kumain ka sa 
iyong kanang kamay, at kumain ka sa pagkaing malapit sa iyo." (Bukhari 
at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagkain ng dalawa ay 
sapat para sa tatlo, at ang pagkain ng tatlo ay sapat para sa apat." (Bukhari 
at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang taong nagbibigay papuri 
(Alhamdullilaah) sa Allah ukol sa kanyang kinakain o iniinom ay kina- 
lulugdan ng Allah." (Muslim) 



Nang matapos kumain si Propeta Muhammad (saws) siya ay nagsabi: 

42 



"Alhamdullillah (Purihin ang Allah) na Siyang nagbigay sa atin ng 
makakain at maiinom, at ginawa tayong mga Muslim." (Tintudhi, Abu 
Dawud at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: N Huwag magsuot ng sutla 
(seda) 5 , huwag uminom sa sisidlang gawa sa ginto o pilak, at huwag 
kumain sa pinggang gawa sa ginto o pilak 52 , sa dahilang ang iba ay 
mayroon nito sa daigdig, datapwa*t makakamtan ninyo ito sa kabilang 
buhay." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag uminom nang walang 
patlang katulad ng kamelyo, bagkus gawing dalawa o tatlong bahagi ang 
inyong pag-inom. Banggitin ang Bisniillah (Sa Ngalan ng Allah) bago 
uminom at purihin Siya (Alhamdullilaah) pagkatapos (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang kumaladkad ng 
kanyang kasuotan nang may pagmamalaki, hindi siya titingnan ng Allah 
sa Araw ng Pagbabangong-Muli." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang ginto at seda ay pina- 
hihintulutan sa aking mga tagasunod na kababaihan subali't ipinag- 
babawal ito sa kalalakihan." (Tirmidhi at Nasa'i) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang na tumulad sa ibang 
lahi ay nabibilang sa kanila." (Ahmad at Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang lahat ng iniinom na 
nakalalasing ay ipinagbabawal." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung ang malaking sukat ng 
anuman ay nakalalasing, ang maliit na sukat nito ay ipinagbabawal din." 
(Tirmidhi, Abu Dawud at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang suwail na anak, ang 
isang manunugal, siyang nagmamayabang sa kanyang ipinamigay, at 
siyang gumon sa alak ay hindi makapapasok sa Paraiso." (Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nais makita ng Allah ang mga 



Ang mga kalalakthang Muslim ay hindi pinahihintulutan magsuot ng seda (sutla). 
Ipinagbabawal sa Islam ang anumanng pagmamalabis. 

43 



tanda ng Kanyang biyaya sa Kanyang mga alipin (mga sumusunod nang 
walang pagtutol sa Allah)." (Tirmidhi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isinusumpa ng Allah ang mga 
kalalakihang ginagaya ang kababaihan at ang kababaihang ginagaya ang 
kalalakihan 53 ." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi; "Walang sinumang nakakain 
nang hi git na mahusay na pagkain kaysa sa kanyang kinakain na galing 
sa pinagpaguran ng kanyang dalawang kainay Ang Propeta ng Allah na si 
David ay kumakain lamang sa pinagpaguran ng kanyang dalawang 
kamay." (Bukhari) 

Nang siya ay tanungin kung aling bahagi ng Islam ang pinakamahusay, si 
Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nararapat na magkaloob kayo ng 
papain 54 , at magbigay ng pagbati 55 sa kapwa kilala o hindi. (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang tao ay wala nang 
nilamnan na sisidlan na higit na malala kaysa sa kanyang tiyan. Sapat 
na sa angkan ni Adam ang ilang subo upang makatindig ng tuwid. 
Subali't kung hindi maiwasan, nararapat na lamnan lamang ang ikatlong 
bahagi nito ng pagkain, ang ikatlo ng inumin 56 , at iwanang walang laman 
ang ikatlo. (Tirmidhi at Ibn Majah) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung kayo ay may pananalig 
sa Allah nang buong puso, bibigyan Niya kayo ng makakain katulad ng 
pagbibigay Niya sa ibong nagsisilabas nang gutom sa umaga at nagbabalik 
nang busog sa gabi." (Tirmidhi at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang kumain 
subali't nakalimutan ang Allah (hal pagsasabi ng Bismillaah\ iyong 
sabihin Bismillaah awwalahu wa akhirahu (Sa ngalan ng Allah sa Simula 
at sa wakas) M (Abu Dawud at Tirmidhi) 



53 Ang paggaya sa pagkilos, pananamit o anyo. 

54 . Ang pagbtbigay pagkain sa panauhin. sa mahihirap at sa mga nangangailangan. 

55 Ang pagbati ng mga Muslim .."Assalamo AJaykom" (NawaV sumaiyo ang kapayapaan). 

56. Ang anumang nakalalasing na inumin ay hindi kabilang dito dahil ito ay mahigpit na 
iptnagbabawal sa Islam. 

44 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang naniniwala sa Allah 
at sa Huling Araw ay hindi nararapat makihalubilo sa isang mesang may 
nakahaing alak." (Nasa'i at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Si Satanas ay laging kasama 
ng bawa't isa sa inyo sa lahat ng inyong ginagawa maging sa inyong 
pagkain. Kaya't kung may nahulog na pagkain, linisin ito at kainin pa hn 
upang huwag mag-iwan para kay Satanas. Kapag tapos na sa pagkain, 
stmutin ang mga daliri sapagka't hindi ninyo alam kung aling bahagi ng 
inyong pagkain ang mayroong higit na biyaya " (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kumaing magkakasama at 
huwag mag-isa, sapagka't ang biyaya ay duma rating sa magkakasama. " 
(Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay ipinagbabawal sa ating uminom nang 
nakatayo. (Muslim) 

Ang Propeta (saws) ay nagbawal sa ating huminga sa basong iniinuman 
(Abu Dawud at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Kapag sinuinan sa inyo ang 
uminom ng gatas, inyong sabihin: M 0 Allah, paramihin ito para sa amin," 
sapagka't wala nang iba pa maliban sa galas ang nagsisilbing pagkain at 
inumin. 97 (Abu Dawud at Tirmidhi) 

Minsa*y may isang taong hindi nakabihis nang mahusay ang dumalaw sa 
Propeta (saws). Si Propeta Muhammad (saws) ay nagtanong kung siya ay 
may yaman. Siya ay sumagot na mayroon. Ang Propeta ay nagtanong 
kung anong uring yaman ito. Siya'y sumagot na siya*y binayayaan ng 
Allah ng iba't ibang yaman. Dahit dito, ang Propeta (saws) ay nagsabi: 
"Kapag ginawaran ka ng yaman ng Allah, ang bunga ng Kanyang biyaya 
at tulong ay nararapat na makita sa iyo." (Ahmad at Nasa'i) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kumain, uminom o 
magbigay kawanggawa, huwag hayaang ihalo dito ang pagmamalabis o 
pagmamalaki. (Ibn Majah at Nasa'i) 



57 . Kamakailan lamang nalaman ng makabagong agham na ang galas ay kapuwa pagkain at 
inumin, gayong t i PropeU Muhammad (saws) bilang Sugo ng Allah ay batid na ito noon pang 
nakaraang 1400 taon. 



45 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isinumpa ng Allah ang alak, 
ang umiinom nito, ang naghahain nito, ang nagtitinda nito, ang bumibili 
nito, ang gumagawa nito, ang nagpapagawa nito, ang naghahatid nito at 
ang pinaghahatiran nito." (Abu Dawud at Ibn Majah) 



Kabanata 19 
Mga Hadith Tungkol Sa Kagandahang-Asal 

Kalinisan 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kalinisan ay kalahati ng 
Eeman (panananampalataya) (Muslim) 

Minsan ang Propeta (saws) ay naraanan ang dalawang puntod at nagsabi: 
"Ang mga nakalibtng ay pinarumsahan hindi dahil sa mortal na kasalanan. 
Ang isa sa kanila ay hindi umiwas na marumhan ng ihi, habang ang isa 
namanay nagkalat ng paninirang-puri. H (Bukhari at Muslim) 

Tungkuling Pampisikal 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May ilang bagay na ipinag- 
uutos ng iikas na pananampalataya (Islam): Paggupit sa bigote (upang 
hindi umabot sa labi at bibig), pagpapatubo ng balbas, paggamit ng miswak 
(isang ugat ng halamang panlinis ng ngipin), pagsinghot ng tubig (upang 
linisin ang ilong tuwing nagsasagawa ng wudhu\ pagputol ng kuko, 
paglilinis sa pagitan ng daliri, pagbunot ng balahibo sa kili-kili, pag-ahit 
ng balahibo sa pribadong bahagi ng katawan, at paghuhugas ng tubig 
(matapos gumamit ng palikuran). (Muslim) 

Paggamit ng Palikuran 

Isinalaysay ni Salman na ang Propeta (saws) ay nagbawal sa ating humarap 
sa qibiah (sa Makkah) habang dumudumi o umiihi. Ipinagbawal din sa 
atin ang paggamit ng kanang kamay sa paghuhugas o pagpunas sa ating 
pribadong bahagi ng katawan. (Muslim) 

Si Umax bin al-Khattab ay nagsabi: "Minsa'y nakita ako ng Propeta (saws) 
na umiihi habang nakatayo at sinabi sa aking huwag kong gawin ito, kaya't 
hindi na ako kailanman umihi nang nakatayo. " (Ibn Majah at Tirmidhi) 



46 



Pagpapahinga 



Nang makita ni Propeta Muhammad (saws) ang isang lalaki na nakadapa 
sa kanyang pagkakahiga, siya ay nagsabi: "Ito ang paraang pagkakahiga 
nahindi nais (gusto) ng Allah." (Tirmidhi) 

Isinalaysay ni Hudhaifah (nawa*y kalugdan siya ng Allah) na kapag ang 
Propeta ay nakahiga, lagi niyang inilalagay ang kanyang kamay sa ilalim 
ng kanyang pisngi at magsasabi: N 0 Allah! Sa Iyong pangalan ako ay 
mamamatay at mabubuhay na muli"; at kapag siya ay nagising, siya ay 
magsasabi: "Ang lahat ng papuri ay sa Allah na Siyang nagbigay sa atin ng 
buhay matapos Niyang bigyan tayo ng kamatayan, at katotohanan, sa 
Kanya ang ating pagbabalik." (Bukhari) 

Pagbahin 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag sinuman sa inyo ang 
bumahin, dapat niyang sabihin, 'Alhamdullillah '(Purihin ang Allah)! at 
ang kanyang kapatid o kasama ay dapat na magsabi sa kanya, 'Yarham- 
kumuUah (Nawa'y mahabag sa iyo ang Allah)! Kapag nasabi ito, siya 
ay dapat sumagot, 'Yahdikum Allah wa yuslihu balakum' (Nawa'y patnu- 
bayan kayo ng Allah at bigyan kayo ng kagalingan)! H (Bukhari) 

PagtuKong 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: Tulungan ang mga naaapi at 
bigyan ng gabay ang mga naliligaw. 1 * (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang tumulong sa 
kanyang angkan sa isang di-makataningang layunin, siya ay kagaya ng 
isang kamelyo na nahulog sa balon at hinihila paitaas sa (pamamagitan ng) 
kanyang buntot." (Abu Dawud) 

Pagkamatapat 

St Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Panghawakan ang 
katotohanan, sapagka't ang katotohanan ay nag-aakay sa mabuting gawa, 
at ang mabuting gawa ay nag-aakay sa Paraiso. Kung ang tao ay patuloy 
na magsabi ng katotohanan at gawin ang katotohanan bilang kanyang 
layunin, siya*y itataia sa harapan ng Allah bilang isang marangal at 
matapat. Iwasan ang kasinungalingan, sapagka't ang kasinungalingan ay 
nag-aakay sa kasamaan at ang kasamaan ay nag-aakay sa Impiycrno 
Kung ang tao ay patuloy na magsabi ng kasinungalingan at gawin ang 

47 



kasinungalingan bilang kanyang layunin, siya ay itatala sa harapan ng 
Allah bilang isang labis na sinungaling." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: N Ipangangako ko sa inyo ang 
Paraiso kung inyong maipangako sa akin na gawin ang anim na bagay: 
Magsabi ng totoo kapag nagsasalita; tumupad sa mga naipangako; tupdin 
ang mga tiwalang ibinigay sa inyo; iwasan ang pakikiapid; ibaba ang 
paningin; at pigilin ang kamay sa paggawa ng di-makatarungan." 
(Ahmad at Baihaqi) 

Pagmamayabang 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nawa'y malipol ang mga 
mayayabang magsalita." (Muslim) 

Pakikitungo sa Kapwa 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi magbibigay ng habag 
ang Allah sa isang taong hindi marunong mahabag sa kapwa." (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi nababagay sa isang 
marangal at matapat na tao ang mang-alipusta." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kayo ay nakatagpo ng 
mga taong labis ang pagpuri sa kapwa, sabugan sila ng alikabok ang 
kanilang mukha." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang nananampalataya ay hindi 
itinalaga upang magparatang sa iba o sumpain sila, ni hindi siya mahalay o 
walang-hiya." (Tirmidhi at Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang paninirang-puri ay higit 
na masama kaysa pakiki-apid." Nang tanungin siya kung paano nangyari 
yaon, siya ay sumagot, "Ang taong nakagawa ng pakikiapid at matapat 
na magsisi ay patatawarin ng Allah Subali't ang mapanirang-puri ay hindi 
mapatatawad (ng Allah) hangga't hindi siya patawarin ng kanyang (sini- 
raang) kasama." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang taong pinakamarangal sa 
paningin ng Allah ay yaong pinakamakadiyos." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ipinahayag sa akin ng Allah 

48 



na dapat kayong maging mapagkumbaba, nang sa gayon walang sinuman 
ang magmalaki o mang-api sa iba." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isa sa mga pinakamabunying 
paggawa ng kabaitan ng isang tao ay mabuting pakikitungo sa mga kaibi- 
gan ng kanyang ama kahit ang huli ay yumao na. " (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Ang Mapagmahal (Ang Allah) 
ay magbibigay ng habag sa mga laong mahabagin. Kung kayo ay mag- 
bigay ng habag sa mga nandito sa lupa, Siya na nasa langit ay magbibigay 
ng habag sa inyo* (Abu Dawud at Tinnidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang walang habag sa 
mga bata at walang galang sa mga matatanda, at sinumang hindi nagpa- 
payo ng kabutihan at hindi nagbabawal sa kasamaan, ay hindi nabibilang 
saatin." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang kabataan na nagbigay 
dan gal sa matanda na hindi bibigyan ng Allah ng isang magbibigay dangal 
sa kanya pagdating ng kanyang pagtanda (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magbigay ng 
pagkain at inumin sa isang batang ulila, ipangangako ng Allah sa kanya 
ang Paraiso maliban lamang kung siya ay nakagawa ng di-napapatawarang 
kasalanan At sinumang mag-aruga ng tatlong anak na babae o tatlong 
kapatid na babae, at kanyang pinangangaralan at pinakikitaan ng kabuti- 
han hanggang sa pagyamanin sila ng Allah, ipangangako ng Allah sa 
kanya ang Paraiso. N (Sharh Assunna) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang humaplos sa ulo ng 
batang ulila nang may pagkahabag at pagmamahal dahil sa Allah, siya ay 
bibiyayaan sa bawa't buhok na masayaran ng kanyang kamay. At sinu- 
mang makitungo nang mahusay sa isang batang ulila na nasa kanyang 
pag-aaruga, siya at ako ay katulad ng dalawang ito sa Paraiso, at inilapat 
ang kanyang dalawang daliri ng magkadikit. H (Ahmad at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iwasan ang inggit sapagka't 
ang inggit ay sumusunog sa magagandang gawa kagaya ng apoy na 
sumusunog sa day ami. M (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang katamtaman sa paggastos 
ay kalahati ng kabuhayan, ang pagkamagiliw sa tao ay kalahati ng 
pang-unawa at ang pagtatanong ng mabubuting tanong ay kalahati ng 



49 



kaalaman." (Baihaqi) 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Allah ay mabait at 
Kanyang kinalulugdan ang kabaitan. Ang pagpapala Niya sa kabaitan ay 
hindi ibinibigay sa kalupitan at sa anupaman." (Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang nawalan ng kahinayan 
ay nawalan ng kabutihan." (Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang ibubunga ang 
kababaang-loob kundi kabutihan." (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Ang Allah ay hindi tumitingin 
sa inyong anyo o ari-arian, bagkus Siya ay tumitingin sa inyong mga puso 
at sa inyong mga gawa." (Muslim) 

Pagmamahal sa Pamilya at Kamag-anakan 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman ang sumira (pumutol) 
sa pakikitungo sa kamag-anakan ay hindi makapapasok sa Paraiso ." 
(Bukhari at Muslim) 

Isang tao ang nagsabi: "O Sugo ng Allah, mayroon akong mga kamag-anak 
na kung kanino ko pinagsisikapang mapanatili ang aming ugnayan subali't 
kanitang pinutol ang pakikipag-ugnayan sa akin; na aking pmakiki- 
tunguhang mabuti subali't masama ang pakikitungo sa akin; ako a> 
mahinahon subali't sila^ marahas sa akin." Si Propcta Muhammad (saws) 
ay sumagot, "Kung ikaw ay kagaya ng sinasabi mo, para mo na rin silang 
pinahihiran ng mainit na abo, at hangga't ginagawa mo (ang iyong tinuran) 
hindi ka mawawalan ng katulong inula sa Allah laban sa kanila." 
(Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sa mga kasalanang pina- 
tatawad ng Allah sa kaninumang Kanyang nais ay hindi kasama ang 
suwail na anak sa magulang, sapagka't pinarurusahan na Niya nang pauna 
dito sa mundo bago pa siya mamatay." (Baihaqi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung ano ang tungkulin ng 
nakababatang kapatid sa kanyang nakatatandang kapatid ay kagaya ng 
tungkulin ang isang anak sa magulang " (Baihaqi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako at ang nag-aruga ng ulila 
maging ito man ay kamag-anak niya o hindi ay mananahanan sa Paraiso 



50 



ng ganito," at kanyang itinuro ang kanyang hintuturo at gitnang daliri na 
may kaunting puwang." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman ang may sanggol na 
babae at hindi niya ito inilibing ng buhay 58 , o Hindi btnigyan ng kawalan 
ng halaga, o hindi niya itinangi ang ibang anak kaysa sa kanya, ipapasok 
siyang Allah saParaiso." (AbuDawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi H Ang taong tumutugon o guma- 
ganti sa kabaitang natamo ay hindi yaong nagpapanatili o nag-aalaga sa 
ugnayang pagkakamag-anak. Bagkus ang isang nagpapanatili o nag- 
aalaga sa pagkakamag-anak ay yaong nananatiling mabait sa kamag- 
anak bagama't sila ay galit sa kanya." (Bukhari) 

Magandang Pag-uugali 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagka-matuwid ay isang 
magandang ugali, at ang kasalanan ay yaong bagay na namumuo sa inyong 
puso na ayaw ninyong malaman ng tao." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: N Ang pinakamahusay sa inyo ay 
iyong may magandang pag-uugali M (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kahinhinan ay bahagi ng 
pananampalataya, at ang nananampalataya ay nasa Paraiso. Subali't ang 
kagaspangan ay isang bahagi ng matigas na puso at ang matigas na puso ay 
nasa Impiyerno." (Ahmad at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Maging matakot sa Allah saan 
man kayo naroroon. Kung susundan ninyo ang masamang gawa ng isang 
mabuting gawa, mabubura ninyo ito. At makisama lamang sa mga taong 
may magandang pag-uugali." (Ahmad, Tirmidhi at Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang nananampalataya ay 
payak (simple) at mapagbigay, subali't ang walang-hiya ay mandaraya at 
imbi." (Ahmad, Tirmidhi at Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang kababaang-loob at pana- 
nampalataya ay lagi nang magkasama. Kapag inaJis ang isa, mawawala 

St , Bago dumating ang Islam la ganap na anyo, ang ilan sa mga in bo ng Arabia ay inililibing 
nang buhay ang mga aanggol na babae Ang Islam ay tpinagbawal ang nakanrimarim na 
kaugaliang Ho. 

51 



rin ang isa." (Baihaqi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Ako ay isinugo upang gawing 
ganap ang kagandahang-asal." (Malik at Ahmad) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga nananampalatayang 
may pinakaganap na pananampalataya ay yaong may magandang 
pag-uugali" (Abu Dawud at Darimi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang malakas na tao ay hindi 
yaong mahusay makipagbuno, bagkus siya ay yaong nakapagpipigil sa 
kanyang sarili kapag siya ay galit." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May tatlong bagay na naka- 
pagliligtas at tatlong bagay na nakawawasak. Ang mga nakapag- 
liligtas ay pagiging matakot sa Allah maging ito ay lihim o lantad, ang 
pagsasabi ng katotohanan maging sa panahon ng kasiyahan o pagkayamot, 
at ang pagiging katamtaman maging sa panahon ng kasaganaan o 
kahirapan. At ang mga nakawawasak ay pagsunod sa simbuyo ng dam- 
damin, ang pagiging maramot, at ang pagmamataas na siyang pinaka- 
masama sa lariat." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang nananampalataya ay hindi 
matutuklaw nang dalawang ulit sa iisang lungga 59 " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Pinatatawad ng Allah ang 
aking mga tagasunod 60 sa mga masasamang udyok na namumuo sa 
kanilang mga kalooban hangga't hindi nila ito isinasagawa o ipinagsasabi." 
(Bukhari at Muslim) 

Pang-aapi 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Ang Allah ay nagbibigay ng 
palugtt sa mapang-api, subali't kapag siya ay Kanyang binihag, hindi na 
Niya ito hahayaang makawala." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Pangilagan ang pagsusumamo 
ng isang naaapi, sapagka't hinihiling lamang niya sa Allah ang kanyang 



59 . Ang isang Muslim ay nararapal lamang twasan ang isang bagay na nakapagbigay sa kanya ng 
kapahamakan o kapinsalaan. 

60 . Ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad (saws) ay t mala wag na Muslim. 

52 



karapatan, at hindi pinipigilan ng Allah na makamit niya ang kanyang 
karapatan." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang tumulong upang 
palakasin ang isang mapang-api kahit na batid niya na siya ay isang 
mapang-api, siya ay lumisan sa Islam." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang nakakita 
ng bagay na di-kanais-nais, dapat niyang itama ito sa pamamagitan ng 
kanyang kamay; subali't kung hindi niya kaya, gawin ito sa pamamagitan 
ng kanyang dila (salita); kung hindi niya kaya, dapat niya itong 
kasuklaman sa kanyang puso at ito ang siyang pinakamahinang 
pananampalataya. H (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang kasalanan ay 
nagaganap sa daigdig, sinuman ang makakita nito at kanya itong tinutulan 
ay katulad siya ng isang taong hindi naroroon. Subali't sinuman ang wala 
roon nang nangyari ito at kanya itong sinang-ayunan, siya ay katulad ng 
isang taong nakakita nang mangyari yaon." (Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iwasan ang anumang 
nagbibigay sa inyo ng alinlangan at harapin ang mga bagay na hindi 
nakapagbibigay alinlangan sa inyo 61 " (Ahmad, Tinnidhi at Nasa'i) 

Pagbibigay ng Handog (Regalo) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siya na magnais bawiin ang 
inihandog ay katulad ng isang aso na muling kinakain ang kanyang 
isinuka. Ang masamang halimbawa ay hindi naaangkop sa atin." 
(Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung sinuman ang 
nakatanggap ng handog at siya ay may kaya, kailangan gantihan ang 
paghahandog. Subali't kung siya'y walang ibibigay, dapat niyang ipahayag 
ang kanyang pagpapahalaga (kasiyahan), sapagka't sinumang magpahayag 
ng pagkalugod ay nakapagbigay ng pasasalamat. Sinumang magtago ng 
tungkol dito ay walang pasasalamat, at sinumang magyabang sa bagay na 
hindi naman ibinigay sa kanya ay isang taong gumagawa ng dalawang 



61 . Ang Hadith na ito ty tumutukoy sa pag-aalinlangan kung ang isang gawam ay naaalinsunod 
•a ptnahihintulutan ng Islam o hindi. Kung may pag*aalinlangan tungkol sa isang hakbang, 
huwag nang isagawa ito, bagkus harapin ang mga bagay na mayroong katiyakan kung ito ba ay 
pinahihmtuluUn sa Islam o hindi. 



53 



kasinungalingan. (Tirmidhi at Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Magbigayan ng handog sa 
isa't-isa, sapagka't ang handog ay nag-aalis ng hinanakitan" (Tirmidhi) 

Kasiyahan sa Biyayang Ibinigay 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ikaw ay natingin sa 
kaninuman na nakahihigit ang ari-arian o anyo kaysa sa iyo, ibaling ang 
paningin sa kaninuman na higit na mababa ang kalagayan kaysa sa iyo. 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang bahagi ng kaligayahan ng 
angkan ni Adan ay kinabibilangan ng kasiyahan sa bagay na itinakda sa 
kanya ng Allah. Ang bahagi ng kanyang kahirapan ay ang kanyang 
paglisan sa paghiling sa biyaya ng Allah. Ang bahagi ng kanyang 
kalungkutan ay ang kanyang kawalan ng kasiyahan sa mga bagay na 
ipinasiya sa kanya ng Allah. M (Ahmad at Tirmidhi) 

Pagkukunwari 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang inagdasal nang 
may pagkukunwari ay nagbigay ng katambal sa Allah. Sinumang 
mag-ayuno nang may pagkukunwari ay nagbigay ng katambal sa Allah. 
Sinumang magbigay ng limos nang may pagkukunwari ay nagbigay ng 
katambal sa Allah. " (Ahmad) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang bagay na kinatatakutan ko 
sa mga taong ito ay ang bawa't mapagkunwari na mahusay mangusap at 
gumagawangdi-makatarungan." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mapagkunwari ay may 
tatlong tanda kahit na siya ay mag-ayuno, magdasaL at magpahayag na 
siya ay Muslim: nagsisinungaling kapag siya ay nagsasalita, hindi 
tumutupad kapag nangangako, at nagtataksil kapag pinagtitiwalaan. 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamalalang tao sa 
Araw ng Paghuhukom ay iyong may dalawang mukha." (Bukhari/Muslim) 



54 



Kabanata 20 



Mga Hadith Tungkol Sa Buhay Dito At Sa Kabila 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako ay sumusumpa sa Allah 
na kung ikukumpara ang daigdig na ito sa daigdig na darating 63 , ito ay 
katulad lamang ng isa sa inyo na ilubog ang kanyang dahri sa dagat. 
Hayaang isaalang-alang niya kung ano ang nakuha (kumapit na tubig sa 
kanyang daliri). " (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Impiyerno ay napa- 
paligiran ng nakakahalinang bagay at ang Paraiso ay napapaligiran ng 
di-kanais-nais na bagay." (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) a y nagsabi: "Ang tao ay nagsasabi: 'Ang 
aking ari-arian, ang aking ari-arian', gayong ang bahagi ng kanyang 
ari-ahan na masasabing kanya ay kinabibilangan lamang ng tatlong 
bagay: kung ano ang kinain at naubos, kung ano ang sinuot at naging 
gulanit, at kung ano ang naipamigay 63 at tinanggap. Ang lahat ng iba pa ay 
iiwanan mya kapag siya ay namatay." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May tatlong sumusunod sa 
yumao, ang dalawa ay magbabalik at ang isa ay mananatiling kasama mya. 
Ang kanyang angkan, ang kanyang ari-arian at ang kanyang mga nagawa 
ay sumusunod sa kanya, subali't ang kanyang angkan at ari-arian ay 
magbabalik habang ang kanyang nagawa ay mananatili sa kanya 64 ." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sa Araw ng Pagbabangong- 
Muli, hindi hahakbang ang paa ng angkan ni Adan hanggang sa siya ay 
tanungin tungkol sa limang bagay: sa anong bagay niya ginamit ang 
kanyang panahon, kung ano ang ginawa sa kanyang kabataan, kung saan 
nakamtan ang kanyang ari-arian, kung saan ginugol ang kanyang 
kayamanan, at kung ano ang ginawa sa kanyang kaalaman." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang tao ay namatay, ang 



62 . Ang daigdig na dinting ay ang kabilang buhay pagjkalapos ng kamatayan. 

63 Ang mga bagay na naipamigay dahil sa Allah. 

64 Ang kanyang mga gawa ay mananatili ta kanya sapagkal siya ay gagantimpalaan o 
panimaahan ng Allah ayon sa kanyang mga gawa. 



55 



mga anghel ay magtatanong kung ano ang kanyang paunang ipinadala 6 \ 
subali't ang mga angkan ni Adan ay magtatanong kung ano ang kanyang 
iniwanan 66 . (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang angkan ni Adan ay 
nagiging matandang hukluban, subali't dalawang bagay ang mananatiling 
bata sa kanya: ang kasabikan sa kayamanan at ang kasabikan sa buhay." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang puso ng isang matanda ay 
mananatiling bata sa dalawang bagay: ang pagmamahal niya sa mundong 
ito at ang pag-asa sa hinaharap." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ako ay sumusumpa sa Kanya 
na may hawak ng aking kaluluwa, kung alam lairiang ninyo ang aking 
nalalaman, kayo ay labis ng mananangis at tatawa ng kaunti." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang mga namumuno sa 
inyo ay mga mahuhusay na tao, ang inayayaman sa inyo ay mga 
mapagbigay, at ang inyong pamumuhay ay ginaganap nang may 
sanggunian, ang balat ng lupa ay kasiya-siya kaysa sa hukay. Subali't 
kapag ang namumuno sa inyo ay mga masasamang tao, ang may ay a man sa 
inyo ay mararamot na tao, at ang inyong mga pamumuhay ay nasa kamay 
ng inyong mga kababaihan, ang hukay ay higit na mabuti kaysa sa balat ng 
lupa. (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "May dalawang uri ng tao na 
mapupunta sa Impiyerno na hindi ko pa nakikita: mga taong may mga 
latigong katulad ng buntot ng baka na ginagamit panghagupit sa tao; mga 
kababaihan na ang kasuotan ay walang iniwan sa nakahubad, na 
nanunuksa sa kalalakihan, na ang mga ulo ay umitndayog tulad ng mga 
umbok sa likod ng kamelyo. Ang mga ganitong kababaihan ay hindi 
makapapasok sa Paraiso o malalasap ang bango nito kahit na ang 
halimuyak nito ay maaamoy nang may kalayuan." (Muslim) 



63 . Ang mga paunang ipinadala ng yumao ay ang kanyang mabubuting gawa noong siya ay 
nabubuhay pa. 

66 . Ang iniwanan ng yumao na itinatanong ng tao ay ang kanyang kayamanan. 



56 



Kabanata 21 



Mga Hadith Tungkol sa Pagbati ng Kapayapaan 

(As-salamu 'Alaykunt...) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nang likhain ng Allah si 
Adan, Kanyang sinabi sa kanya: 'Humayo ka at magbigay ng pagbati ng 
kapayapaan doon sa isang pangkat na Anghel na nakaupo at pakinggan mo 
ang kanilang kasagutang ibibigay sa iyo. Ang kanilang kasagutan ay 
siyang magiging kasagutan mo at ng iyong mga supling.' Si Adan ay 
bumati sa mga anghel, 'As-salamu 'alaykom (sumainyo ang kapayapaan)', 
at ang mga anghel ay sumagot, 'As-salamu 'alaykum wa rahmatullah 
(sumainyo ang kapayapaan at habag ng Allah).' Kaya't idinagdag ni Adan 
ang Wa rahmatullah (habag ng Allah) sa kanyang pagbati." (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi kayo makapapasok sa 
Paraiso hangga't hindi kayo mananampalataya, at hindi kayo mana- 
nampalataya hangga't hindi kayo magmahalan sa isa't isa. Hayaan ninyong 
bigyan ko kayo ng gabay tungo sa pagmamahalan sa isa't isa, magbigay ng 
pagbati sabawa't isa sa inyo." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang nakasakay ay dapat 
magbigay ng pagbati sa naglalakad, siyang naglalakad ay dapat magbigay 
ng pagbati sa nakaupo, at ang maliit na pangkat ay dapat magbigay ng 
pagbati sa malaking pangkat." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iwasan ang maupo sa 
lansangan." Ang mga nakarinig sa kanya ay sumagot, "O Sugo ng Allah, 
kailangan namin ang isang tagpuan upang mag-usap-usap." Kaya't siya 
ay nagsabi, "Kung kayo ay mapiiit na magkatagpo dito, magkagayo'y 
ibigay ang karapatan ng lansangan." Nang siya ay tanungin kung ano ang 
karapatan ng lansangan, siya ay sumagot, "Ibaba ang inyong paningin, 
iwasan ang pananakit ng kapuwa, ibalik ang mga pagbati, ipag-utos ang 
mabuti at ipagbawal ang masama." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag binati kayo ng Ang- 
kan ng Kasulatan ng As-salamu 'alaykum, dapat sabihin, Wa 'alaykum 
(at sa inyo)." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay ipinag-uutos sa atin ang pitong 
sumusunod na gawain: dalawin ang may sakit, makipaglibing sa yumao, at 
magsabi ng Yarhamuka-Allah (nawa'y kahabagan ka ng Allah) kung ang 



57 



bumahing ay nagsabi ng Al-hamdulillah (ang lahat ng papuri ay sa Allah), 
tangkilikin ang mahihina, tuiungan ang mga naaapi, ipalaganap ang 
Salam at tuparin ang naipangako. (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag binati kayo ng mga 
Hudyo, ang ilan ay nagsasabi, "As-samu 'alaykum (sumainyo ang kama- 
tayanf, inyong sagutin ng "Wa 'alaykum (at sainyo)". (Muslim) 

Isinalaysay ni 'Aisha (kalugdan nawa siya ng Allah), isang pangkat ng 
Hudyo ang pumunta sa Propeta (saws) at nagsabi, "As-samu 'alaika 
(sumaiyo ang kamatayan)", at aking naintindihan at ako*y nagsabi sa 
kanila, "Alaykum As-samu wal-l-a'na (kamatayan at sumpa ang suma- 
inyo)." Ang Sugo (saws) ng Allah ay nagsabi, "Maging mahinahon! O 
'Aisha, sapagkat mahal ng Allah ang sinumang mabait at maluwag 
(maamo) sa lahat ng bagay. "Ako^ nagsabi, "O Sugo ng Allah! Hindi mo 
ba narinig kung anong sinabi nila?" Ang Sugo (saws) ng Allah ay nagsabi, 
"AkoV nagsabi (na) sa kanila ng Wa 'alaykum (at sa inyo)." (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: " Ang kabataan ay dapat batiin 
ang matatanda, ang naglalakad ay dapat batiin ng nakaupo, at ang maliit 
na pangkat (grupo) ay dapat batiin ang malaking pangkat (gnipo)." 
(Bukhari) 

Isang tao ang nagtanong sa Propeta (saws) kung ano ang pinakamahusay 
na katangian sa Islam, ang Propeta ay nagsabi: "Pakainin ang tao 
(mahihirap), at magbigay pagbati ng kapayapaan sa kapuwa kilala o 
hindi." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi pinahihintulutan sa 
isang Muslim na iwasan (o di-kausapin) ang kanyang kapatid na Muslim 
nang higit sa tatlong araw. Bagama't nagkikita, ibinabaling ang mukha ng 
isa sa kabila, samantalang ang isa'y ibinabaling ang mukha sa kabila. 
Pakingganl Ang higit na mahusay sa dalawa ay yaong nanguna sa 
pagbati." (Bukhari) 

Isinalaysay ni 'Aisha (kalugdan nawa siya ng Allah) na si Propeta 
Muhammad (saws) ay nagsabi: H 0 'Aisha! Siya si Gabriel na nagpapaabot 
ng pagbati sa iyo. H Ako'y sumagot, "Wa 'alayhi-s-salam wa Rahmatullah 
(Nawa*y sumakanya ang kapayapaan at Habag ng Allah), iyong nakikita (O 
Sugo [saws] ng Allah) ang hindi namin nakikita." (Bukhari) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "May anim na karapatan ang 

58 



isang Muslim sa kapuwa Muslim, ibigay ang pagbati kapag nagkita, 
pagsasabi ng Yarhamuku-Allah kapag siya'y bumahin at nagsabi ng al- 
Hamdulillah, tanggapin ang kanyang paanyaya sa isang kainan, ibigay ang 
payo kung hinihingi ito, dalawin kapag nagkasakit, at makipaglibing kapag 
siya'y namatay. (Muslim) 

Isinalaysay ni Anas b. Malik na nang ang Sugo (saws) ng Allah ay 
nadaanan ang mga batang lalaki, siya'y nagbigay pagbati. (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kung kayo ay magkamayan sa 
isa't isa, ang hinanakitan ay lilisan, at kung kayo ay magbigayan ng handog 
(rcgalo) sa isa't isa at magmahalan sa isa't isa, ang mga masasamang 
hangarin ay mawawala. H (Malik) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "O Tao! ipalaganap ang Salam, 
pakainin ang mahihirap, maging mabait sa kamag-anak, magdasal habang 
ang iba*y nahihimbing sa pagtulog, at kayo'y papasok sa Paraiso nang may 
kapayapaan (Tirmidhi) 

Si Imran bin Husayn ay nagsalaysay: Isang tao ang pumunta sa Propeta 
(saws) at nagsabi: *As-salamu 'alaykum (sumainyo nawa ang kapa- 
yapaan)*. Ibinalik ng Propeta (saws) ang pagbati at nagsabing nakamit ng 
tao ang sampung gantimpala. Pagkatapos, ay may ibang tao naman ang 
dumating at bumati sa Propeta(saws) "As-satamu 'alaykum wa rahma- 
tullah (sumainyo nawa ang kapayapaan at habag ng AHah)." Ibinalik ng 
Propeta (saws) ang pagbati at nagsabing nakamit ng tao ang dalawampung 
gantimpala. Hang sandali ay may isang taong bumati sa Propeta (saws) 
"As-satamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ( Sumainyo nawa 
ang kapayapaan , ang habag at biyaya ng Allah)." Ibinalik ng Propeta 
(saws) ang pagbati at nagsabing nakamit ng tao ang tatlumpung 
gantimpala." (Abu Dawud at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagbati ay siyang una 
bago ang usapan " (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga pinakamalapit sa 
Allah ay yaong mga nangunguna sa pagbibigay ng pagbati." (Ahmad, 
Tirmidhi at Abu Dawud) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kayo ay papasok sa 
bahay, ibigay ang pagbati sa mga nakatira. At kapag kayo ay lalabas na at 
magpaalam, humingi ng biyaya (sa Allah) na nawa'y bigyan sila ng 
kapayapaan." (Baihaqi) 



59 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag kayo ay pumunta sa 
inyong pamilya, magbigay ng pagbati. Ito ay magiging biyaya sa inyo at sa 
lahatngiiakatirasa inyong bahay." (Tirmidhi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siyang nanguna sa pagbati ay 
malaya sa anumang pagmamalaki " (Baihaqi) 

Isang tao ang nagtanong: "O Sugo ng Allah, kapag ang isang tao ay nakita 
ang kanyang kapatid o kaibigan, kailangan ba siyang yumuko sa kanya?" 
Siya ay sumagot, -Hindi." Ang lao ay patuloy na nagtanong kung dapat 
niyang yakapin o halikan; siya ay sumagot, "Hindi." Ang tao ay nagtanong 
kung dapat siyang makipagkamay; siya ay sumagot, "Oo." (Tirmidhi) 



Kabanata 22 

Mga Hadith Tungkol sa Ugnayang Panlipunan 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag hayaang tumayo ang 
iba mula sa kanyang kinauupuan at kayo ang maupo, bagkus kayo ay 
magsi-usog upang magbigay ng maupuan." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi pinahihintulutan sa sinu- 
man ang dumaan sa pagitan ng dalawang tao na hindi humihingi muna ng 
kanilang pahintulot." (makiraan subalft walang pagyuko) (Tirmidhi at 
Abu Dawud) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isang tungkulin ng isang 
Muslim na umusog upang magbigay ng puwang kapag nakita ang kanyang 
kapatid na dumarating." (Baihaqi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Inyong makikita sa Araw ng 
Pagbabangong-Muli kung sino ang nasa pinakamasamang kalagayan. Siya 
ang taong may dalawang mukha, na ihaharap ang isang mukha sa ilan at 
ang kabila sa iba." (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mapaggawa ng kalokohan 
ay hindi makapapasok sa Paraiso." (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang idudulot ang magas- 
pang na salitaan kundi kabastusan, at walang idudulot ang pinong salitaan 
kundi kabutihan." (Tirmidhi) 



60 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi "Ang pag-iisa ay higit na ma- 
buti kaysa sa masamang kasama Ang mabuting kasama ay higit na mabuti 
kaysa pag-iisa. Ang pagsasabi ng mabuti ay higit na mabuti kaysa pagi- 
ging tahimik. At ang pagiging tahimik ay higit na mabuti kaysa pagsasabi 
ng masama H (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinuman, dahil sa 
kanyang nakapipinsalang pag-uugali ay hindi ligtas ang kanyang kapit- 
bahay, ay hindi makapapasok sa Paraiso " (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Si Anghel Gabriel ay lagi nang 
binabanggit sa akin ang aking kapitbahay na aking ipinalagay na gagawin 
niya hong tagapagmana." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang nananampalataya ay hindi 
nagpapakabusog habang ang kanyang kapitbahay ay nagugutom." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Ang mabuting kasama at ang 
masamang kasama ay katulad ng isang nagtainda ng musk (pabango) at ng 
isang (panday na) gumagamit ng bulusan Ang isang nagtitinda ng 
pagbango ay maaari ka niyang bigyan o maaari kang bumili sa kanya o 
maaaring dumikit sa iyo ang amoy ng pabango Subali't ang isang (panday 
na) gumagamit ng bulusan ay maaaring sunugin ang iyong damit o 
maaaring mangamoy usok ka " (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pagdahan-dahan (pag- 
iingat) ay nanggagaling sa Allah, subali't ang pagmamadali (padalus-dalos) 
ay nanggagalingsademonyo." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: M Siya na nakikisalamuha sa tao 
at natitiis ang mga pinsalang ginagawa nila ay higit na mabuti kaysa sa 
kanya na hindi nakikisalamuha o hindi natitiis ang mga pinsalang 
ginagawa nila. H (Tirmidhi at Ibn Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang sinuman ay 
gumawa ng mga gawaing pagsuway (sa Allah) sa gitna ng karamihan at 
siya ay hindi nila pinagbawalan kahit kaya nila itong gawin, sila ay uusigin 
sa kaparusahan ng Allah bago pa sila mamatay." (Abu Dawud at Ibn 
Majah) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ibigay ang iyong tiwala sa 
nagtitiwala sa iyo, subali't huwag dayain ang nandadaya sa iyo." (Darami, 
Abu Dawud and Tirmidhi). 



61 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang sinuman ang maaanng 
gatasan ang hayop ng iba nang wala siyang pahintulot." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang laong labis na kinasu- 
suklaman ng Allah ay yaong madalas makipag-away at makipagtaJo." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Siya na naniniwala sa Allah at 
sa Huling Araw ay dapat bigyan ng parangal ang kanyang panauhin. Siya 
na naniniwala sa Allah at sa Huling Araw ay hindi dapat saktan o hamakin 
ang kanyang kapitbahay. Siya na naniniwala sa Allah at sa Huling Araw 
ay nararapat lamang magsalita ng mabuti o tumahimik na lamang." 
(Bukhari) 

Isang lalaki ang nagtanong kay Propeta Muhammad (saws): H 0 Sugo ng 
Allah, sabihin mo sa akin. Kung ako ay magpunta sa isang tao at hindi 
niya ako inaasikaso, at kapagdaka'y nagpunta siya sa akin, iistimahin ko ba 
siya o gagawin ko ang ginawa niya sa akin?*' Siya ay sumagot: "Huwag 
mong gawin ang ginawa sa iyo, istimahin mo siya." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sa Araw ng Paghuhukom, ang 
may pinakamasamang kalagayang matatamo ay yaong nakipagtalik sa 
asawa at pagkatapos ay ipinagsasabi." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iligtas ang sarili sa Apoy ng 
Impiyerno kahit sa pagbibigay lamang ng kalahating datiles (bunga ng 
palmera) bilang isang kawanggawa, at sinumang wala nito ay dapat mag- 
salita nang kasiya-siya (Bukhari at Muslim) 

Isinalaysay ni 'Aisha (nawa*y kalugdan siya ng Allah) na hindi niya 
kailanman nakita ang Propeta (saws) na tumawa nang labis na nakikita ang 
ioob ng kanyang bibig. Siya ay ngumingiti lamang. H (Bukhhari at 
Muslim) 

Isinalaysay ni Abu Mas'ud Badri (nawa*y kalugdan siya ng Allah) na 
tninsaV may isang taong naghanda ng pagkain para sa Propeta (saws). 
Inanyayahan din ang apat na kataong kasama ng Propeta. Subali't may 
isa pang taong hindi inimbita na sumama sa kanila. Sa pagsapit sa may 
pintuan ng nag-anyaya, ang Propeta (saws) ay nagsabi: H Ang taong ito ay 
sinamahan kami, Kung hindi mo pahihintulutan ay maaari siyang umalis". 
Ang nag-anyaya ay nagsabi: "O Sugo ng Allah, inaanyayahan ko siya 
(hindi ko siya paaalisin)." (Bukhari at Muslim) 



62 



Kabanata 23 



Mga Hadith Tungkol Sa Pagkakapatiran 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang panlalait sa isang Muslim 
ay pagsuway sa Allah, at ang pakikipag-away sa kanya ay pagtataksil." 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag magpakita ng kasi- 
yahan sa kasawiang-palad ng iyong kapatid at baka kahabagan siya ng 
Allah at ibaling sa iyo ang kasawiang-palad." (Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang magtawag o mag- 
utos sa iba sa pagkatribo-tribo (pangkat-pangkat) ay hindi nabibilang sa 
atin; at sinumang makipaglaban dahil sa pagkatribo-tribo ay hindi nabi- 
bilang sa atin; at sinumang mamatay na ipinagtatanggol ang pagka- 
tribo-tribo ay hindi nabibilang sa atin. H (Abu Dawud) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Makikita ninyo ang mga 
nananampalataya sa kanilang pagdadamayan at pagmamahalan sa isa't isa 
kagaya ng isang katawan. Kung ang isang bahagi ay may karamdaman, 
ang ibang bahagi ay nakiki-isa sa pagdaramdam at siphayo." (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang mga nananampalataya sa 
isa't isa ay katulad ng isang gusali na ang mga bahagi nito ay umaalalay sa 
isa't isa." (Bukhari at Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: Tulungan ang inyong kapatid 
maging siya ay mapang-api o inaapi." May isang tao ang tumutol, "O 
Sugo ng Allah, tutulungan ko siya kapag siya ay naaapi, subali't paano ko 
siya tutulungan kung siya ay gumagawa ng pang-aapi H Siya ay sumagot, 
H Pigilin mo siya sa kanyang pang-aapi. Iyon ang tulong mo sa kanya. " 
(Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang Muslim ay kapatid 
sa kapuwa Muslim; hindi niya ito ginagawan ng masama o hinahayaang 
magdusa. Kung sinuman ang tumulong sa pangangailangan ng kanyang 
kapatid, tutulungan siya ng Allah sa kanyang pangangailangan. Kung 
sinuman ang mag-alis sa ligalig ng kanyang kapatid, aalisin ng Allah ang 
ligalig sa kanya sa Araw ng Pagbabangong-Muli. Kung sinuman ang 
magtago sa lihim ng kapatid, itatago ng Allah ang kanyang mga lihim sa 
Araw ng Pagbabangong-Muli." (Bukhari at Muslim) 

63 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang Muslim ay kapatid 
sa kapuwa Muslim: hindi niya ito ginagawan ng masama. tinatalikuran o 
hinahamak. Ang kabanalan ay nataiagpuan dito (itinuro ang dibdib nang 
tallong ulit). Ang paghamak sa kapatid na Muslim ay sadyang napa- 
kasama upang gawin ng isang Muslim Ang dugo. ari-arian at dangal ng 
bawa't Muslim ay sagrado (banal) sa isang Muslim ■ (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang tatlo sa inyo ay 
magkakasama, ang dalawa sa inyo ay hindi dapat mag-usap nang sanlinan 
na hindi iniinlindi ang isa hangga't hindi kayo mapabilang sa maraming 
tao, upang siya ay hindi mabigyan ng kalungkutan." (Bukhan at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi "Sinumang magbiga> sa 
pangangailangan ng aking tagasunod na naglalayong bigyan siya ng 
kasiyahan, binigyan niya ako ng kasiyahan Siya na nagbigay kasiyahan sa 
akin ay nagbigay kasiyahan sa Allah At siya na nagbigay kasiyahan sa 
Allah ay ipapasok siya ng Allah sa Paraiso." (Baihaqi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Nararapat lamang sa isang 
taong nagmamahal sa kanyang kapatid (sa pananampalataya) na sabihin sa 
kanya na minamahal niya ito/' (Abu Dawud at Tirmidhi) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Hindi pinahihintululan sa 
sinumang lumayo sa kanyang kapatid nang higit sa tatlong araw kagaya ng 
pag-iwas sa isa't isa kapag nagkakasalubong. Ang higit na mabuti sa 
dalawa ay yaong unang bumati." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi, "Ang Muslim^ay siya na sa 
kanyang dila at kamay ay ligtas ang kapvva Muslim" 67 (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang demonyo ay isang lobo 
(mabangis na aso) sa tao, kagaya ng lobong lumiligalig sa tupa, tinutugis 
ang nag-iisang nananatiling malayo sa kawan at gumagala. Kaya't iwasan 
ang sanga-sangang landas at manatiling magkakasama " (Ahmad) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Huwag mapoot sa isa't isa, at 
huwag mainggit sa isa't isa, at huwag tumalikod sa isa't isa O suma- 
samba sa Allah! Maging magkakapatid. Hindi pinahihintulutan sa sinu- 
mang Muslim na talikuran (di-kausapin) ang kanyang kapatid nang higit 



67 Ang Muslim ty hindi dapat manakil ng iba maging sa salita o sa gawa 



64 



sa tatlongaraw." (Bukhari) 



Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iwasan ang paghihinala, 
sapagka't ang paghihinala ay pinakamasamang uri ng kasinungalingang 
masasabi. Huwag maging mausisa sa bawa't isa, o maniktik (manubok) sa 
isa't isa. Huwag magpaligsahan sa pagtataas ng halaga Huwag mainggit 
sa isa't isa. Huwag mapoot sa isa't isa. At huwag manirang-puri sa isa't isa. 
Bagkus maging mga alipin (pagsunod nang walang pagtutol sa Allah) at 
maging magkakapatid sa isa*t isa." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang isang Muslim ay 
nagtatanong (nangungumusta) tungkol sa kalusugan ng kanyang kapatid o 
kaya'y dinadalaw siya, ang Allah ay magsasabi: 'Ikaw ay mabuti, at ang 
tyong paglaJakad ay may biyaya, at ikaw ay gumawa ng iyong tahanan sa 
ParaisoV" (Tirmidhi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isang labis na kasamaan ang 
hamakin ang kanyang kapatid. Itinuturing ng isang Muslim na ang dugo, 
ari-arian at dangal ng kapuwa Muslim ay sagrado (banal) at di- 
malalabag." (Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Isinusumpa ko sa Allah na 
may hawak ng aking kaluJuwa, ang isang alipin (sumusunod sa Allah 
nang walang pagtutol) ay hindi magiging isang tunay na nananampalataya 
hangga't hindi niya naisin sa kanyang kapuwa kung ano ang nais niya sa 
kanyang sarin." (Bukhari at Muslim) 



Kabanata 24 

Mga Hadith Tungkol Sa Araw Ng Paghuhukom 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Oras (Araw ng Paghu- 
hukom) ay hindi magaganap hanggang sa dumating ang humigit- 
kumulang na tatlumpung sinungaling Lahat sila ay mag-aanckinc mca 
Sugong Allah." (Bukhari) * B 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Walang isinugong Propcta na 
hindi nagbigay babala sa kanyang mga tagasunod tungkol sa isang 
sinungaling na iisa ang mata (Al-Masih Ad-Dajjaf) 6 *. Mag-ingat! Siya ay 

6T Si AJ-Moih Ad-Dtjj*l ay dareting biUng isang tanda na malapit na ang Araw ng Pag- 
huhukom. Siya ay magpapanggap bilang Allah at marami sa tao ang susunod sa Kanya. 

65 



bulag sa isang mata, at ang inyong Panginoon ay hindi ganito, at may 
nakasulat sa pagitan ng mata (ni Al-Masih Ad-Dajjal) ng (katagang) Kafir 
(di-nananampalataya). N (Bukhari) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: May pitong uri ng taong 
mabibigyan ng lilim ng Allah sa (itinakdang) Araw (ng Paghuhukom) na 
waiang lilim (na makakamtan) maliban sa Habag ng Allah: isang maka- 
taningang pinuno, ang isang taong nasa kabataang gulang na abala sa 
pagsamba sa Allah, isang taong ang puso'y nakadikit sa Masjid, dalawang 
taong nagmamahalan dahil sa Allah at nagtitipon dahil sa Allah at 
naghihiwalay nang may paggunita sa Kanya, isang lalaking inanyayal\an 
ng isang maganda at kaakit-akit na babac (sa pangangalunya) subali't 
tinanggihan ang kanyang anyaya at nagsabing, 'natatakot ako sa Allah', 
isang taong nagbigay ng kawanggawa nang iihim na ang kanyang 
kaliwang kamay ay hindi nalaman kung ano ang ipinamigay ng kanang 
kamay, at ang isang taong alaala ang Allah sa kanyang pag-iisa na 
tumutulo ang luha (dahil sa takot sa Allah).* 1 (Bukhari at Muslim) 

Isinalaysay ni Abu Dharr na si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: 
"Hindi kakausapin (bibigyang kalinga) ng Allah ang tatlo (uri ng tao) sa 
Araw ng Paghuhukom. Ni hindi Niya titingnan sila o padadalisayin sila." 
Matapos niyang sabihin ito nang tatlong bcses, ako ay nagsabi: "Site*? 
tunay na maltligaw at mawawasak. 1 Sino sila, O Sugo ng Allah?- Siya 
(saws) ay sumagot, "Siyang kumakaladkad ng kanyang damit dahil sa 
pagmamalaki, siyang nagmamayabang sa mga naitulong sa iba, at siyang 
nagbenta ng kalakal sa pamamagitan ng panunumpa nang may 
kasinungalingan." (Muslim) 

Isinalaysay ni Abu Hurayrah na nang magtanong ang Propeta (saws) 
"Alam ba ninyo kung sino ang pulubi (lugi)? Ang mga Sahaba (kasarna) 
ay sumagot, "Ang pulubi ay yaong waiang pcra o ari-arian." Ang Propcta 
(saws) ay nagsabi: "Ang pulubi ay isa sa aking mga tagasunod na darating 
sa Araw ng Paghuhukom na (may baong mabubuting gawa dahil sa siya*y ) 
nagsagawa ng Salaah, nagbayad ng Zakat, nag-ayuno, at gumawa ng 
iba pang mga tungkulin. Subali't siya rin ay nagsagawa ng pang-aapi, 
paninirang puri, paglustay ng yaman ng iba, pagpatay, at pananakit sa iba. 
Bawa*t isa (sa ginawan niya ng kasalanan) ay mabibigyan ng bahagi ng 
kanyang mabubuting gawa. Kung wala ng natitira sa (baon niyang) 
mabuting gawa, magkagayon ang masasamang gawa (ng mga ginawan 
niya ng kasalanan) ay ililipat sa kanya, at dahil dito (siya ay magiging 
pulubi [lugi] at) siya ay itatapon sa Impiyerno." (Muslim) 

Isinalaysay ni A'ishah na nang marinig niya ang Propcta (saws) na 

66 



naranalangin nang ganito; "O Allah, gawmg magaan ang paglilitis sa 
akin. Ako ay nagtanong, "Ano ang magaan na paglilitis? Siya (saws) ay 
sumagot, "Tinitingnan ng Allah ang talaan (ng mga gawa ng tao) at 
Kanyang pinatatawad sila. O A'ishah, sinumang susuriing mabuti sa Araw 
ng Paghuhukom ay mawawasak." (Ahmad) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinumang nagnanais na 
mailigtas ng Allah sa kahirapan ng Araw ng Paghuhukom ay dapat 
magbigay palugit sa isang (may utang na) nasa kagipitan o magpatawad 
sa (taong may) pagkakautang. (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamalapit sa akin sa 
Araw ng Paghuhukom ay yaong lagi nang nagsasabi ng 'sallallaho alayhi 
wa sallam' (sa tuwing nababanggit ang aking pangalan)." (Tinnidhi) 

Isinalaysay ni A'isha (nawa*y kalugdan siya ng Allah) na minsa'y bumalik 
ang Propeta (saws) mula sa paglalakbay at nakita niya ang kortinang may 
mga larawan na nakasabit sa may harapan ng aking bahay. Sa pagkakita 
nito, ang Propeta (saws) ay nag-iba ang kulay ng mukha (dahil sa galit) at 
nagsabi: 'O A'isha, sa Araw ng Paghuhukom, ang mga taong sumipi 
(kumopya) sa mga nilikha ng Allah ay maparunisalian nang pinaka- 
masidhi'. Kaya't aking pinagputol-putol ito at nakagawa ako ng isa o 
dalawang punda ng unan. (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: H Patuloy na tinatanggap ng 
Allah ang pagsisisi ng Kanyang mga nilikha hanggang sa sumikat ang 
araw sa kanluran (isa sa mga tanda ng Araw ng Paghuhukom)." (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Muslim, laiaki o babae, ay 
mananatiling may pagsubok hinggil sa sarili, mga supling at ari-arian 
hanggang sa siya ay makaharap ng Allah (sa Araw ng Paghuhukom) sa 
isang kalagayang napatawaran na ang kanyang mga kasalanan (dahil sa 
pagtitiis)". (Tinnidhi) 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: Tiyakang ipaiiral ng Allali ang 
pagbabayad ng utang sa mga dapat tumanggap nito sa Araw ng 
Paghuhukom; maging ang kamaliang (pinsalang) ginawa ng isang may 
sungay na kambing sa isang kambing na walang sungay ay pagbabayarin " 
(Muslim) 



Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang isang Muslim ay kapatid 
sa kapwa Muslim; hindi niya ito sinasaktan ni hindi niya ito ibinibigay sa 
kanyang kaaway Sinumang magbigay sa pangangailangan ng kapwa 

67 



Muslim, ibibigay ng Allah ang kanyang pangangailanpn. Sinumang raag- 
alis sa kahirapan ng kapwa Muslim, aalisin ng Allah sa kanya ang ligahg 
sa Araw ng Paghuhukom. Gayundin, sinumang magtago sa kamalian ng 
kapwa Muslim, tatakpan ng Allah ang kanyang pagkakamali sa Araw ng 
Paghuhukom." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang bawa't alipin ng Allah ay 
tnananatiling nakatayo sa harapan ng Allah sa Araw ng Paghuhukom 
hanggang sa masagot niya ang limang kalanungan hinggil sa hmang 
bagay: ang kanyang buhay - kung paano niya ito ginugol, ang kanyang 
kaalaman (sa pananampalataya) - kung paano niya ito ginampanan, ang 
kanyang yaman - kung paano niya ito kinita at kung paano ginugol, ang 
kanyang katawan (kalusugan) - kung paano niya ito ginamit." (Muslim) 

Isinalaysay ni A'isha (nawa*y kalugdan siya ng Allah) na narinig niya ang 
Sugo ng Allah na nagsabi: "Ibabangon at titipunin ang tao sa Araw ng 
Paghuhukom na nakayapak, hubad, at hindi tuli Ako ay nagsabi: O Sugo 
ng Allah, magkakasama ba ang mga lalaki at babae at hindi sila 
magtitinginansaisatisa? Siya (saws) ay sumagot. 'Aisha! ang katayuan 
(sa Araw na iyon) ay sadyang kahila-hilakbot na hindi na mla kayang 
magtinginan pa sa isa't isa'." (Bukhari at Muslim) 



Kabanata 25 

Mga Hadith Tungkol Sa Jannah (Paraiso) 

Isinalaysay ni Abu Hurayrah na ang Propeta (saws) ay nagsabi; Ang Allah, 
ang Kataas-uasan ay nagsabi, "Inihanda ko sa Aking mabuting alipm (ang 
Paraiso) na wala pang matang nakamalas (nito), wala pang taingang 
nakarihig (nito) at wala pang pusong nakawari (nito). Kung myong 
nais, basahin ang kabanata (Sajdah 32:17): "Wala pang taong 
nakababatid sa itinatagong kaligayahan bilang gantimpala sa kamlang 
(mabubuting) gawa." (Bukhari at Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi. " Tatanungin ng Allah ang mga 
tao sa Jannah (Paraiso): " O kayong nananahanan sa Jannah. kayo ba-y 
tunay na nasisiyahan ngayon? " At sila-y sasagot, " O aming Panginoon. 
bakit hindi kami masisiyahan gayong ibinigay Ninyo sa amin ang hindi 
Ninyo ibinigay sa ibang nilikha. At Siya (Allah) ay magsasabr. " Hindi ba 
nararapat na bigyan Ko kayo ng higit na mahusay kaysa sa natata- 
masa ninyo ngayon? "Site* magigilalas na magtatanong kung ano ito. At 
sasabihin ng Allah, Igagawad Ko sa inyo ngayon ang walang hanggang 

68 



kasiyahan Ko sa inyo at pagkatapos nito'y hindi na Ako magagaJit sa inyo 
magpakailanman " (Bukhari at Muslim) 

Minsan ang Propcta (saw) ay nagsabi: " Ang mga mananahanan sa Jannah 
ay kakain at iinom; subali't walang anumang duming lalabas sa kanilang 
bibig at ilong ; at hindi na kailangan pang dumumi at umihi At nagtanong 
ang mga kasama niya. Anong mangyayari sa kakainin (at iinumin) nila 9 
Sa gayon ang Propcta ay nagsabi: Lalabas ito (sa katawan) sa pamama- 
gitan ng pandighay at pawis na ang amoy ay katulad ng pabangong 
musko. * (Muslim) 

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sa pagpasok ng mga 
nananahanan sa Paraiso, tatanungin sila ng Allali "Mayroon ba kayong 
ninanais na dapat Kong ibigay sa inyo? Sila y sasagot: (O Allah)! Hindi pa 
ba (sapat na) ginawa na Ninyong nagniningning ang aming mga mukha? 
Hindi pa ba (sapat na) kami ay tinanggap Ninyo sa Paraiso at iniligtas 
kami sa Impiycrno? (Ano pa ba ang aming hihilingin?) Kapagdakay, 
ang lambong ay aalisin, at ang mga nananahanan sa Paraiso ay wala nang 
higit na kaibig-ibig sa kanila kaysa pagtingin sa Kanilang Panginoon M 
(Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi " Sa pagpasok ng mga nanana- 
hanan sa Paraiso, isang pagpapahayag ang magaganap O kayong nana- 
nahanan sa Paraiso, kayo y mananatiling buhay, at hindi kayo mamamatay 
kailanman, kayoy laging malusog, at hindi kailanman magkakasakit; 
kayo'y mananatiling bata, at hindi kailanman tatanda; at kayoy laging 
nasa ginhawa (katiwasayan) at hindi kailanman magkakaroon ng suli- 
raninV" ( Muslim ) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamababang kala- 
gayan na makukuha ng sinuman sa inyo sa Paraiso ay kapag siyay 
tanungin: Sabihin ang inyong nais at (kapagdaka y) siya y magnanais nang 
magnanais Pagkatapos siyay muling tatanungin Ninais mo na ba ang 
lahat? Siya y sasagot: Oo. Kaya t sasabihin sa kanya Mapapasaiyo ang 
lahat ng iyong hiniling, at higit pa." (Muslim) 



Kabanata 26 

Mga Hadith Tungkol Sa Jahannam (Impiyerno) 

Si Propcta Miihammad (saws) ay nagsabi : "Sa Araw ng Paghuhukom ang 
tao ay dadalhin at itatapon sa Impiyerno. Dahil dito, ang kanyang bituka 



ay luluwa mula sa kanyang tiyan, at siya ay liligid nang paikot na 
bitbit ang kanyang bituka katulad ng isang burikong nagpapaikot ng 
kiskisan. Ang kanyang mga kasama sa Iinpiyerno ay laiapitan siya; Ano 
ang nangyari sa iyo? Hindi ba inuutusan mo ang taong gumawa ng mabuti 
at iwasan ang masama? Siya'y nagsabi: Gayun na nga. Pinapayuhan ko 
ang ibang gumawa ng mabuti subali't hindi ko naman ito ginagawa sa 
aking sarili; at pinagbabawalan ko silang gumawa ng kasamaan subali't 
aking ginagawa ito." ( Bukhari at Muslim ) 

Si Propcta Muhammad (saws ) ay nagsabi : Sinumang mag-alay ng Salaah 
(dasal ) bago magbukang-liwayway (Fajr) at bago magtakip-silim (Asr) ay 
hindi itatapon sa Impiyerno ( Muslim ) 

Si Propcta Muhammad ( saws ) ay nagsabi : Ang taong umiiwas sa 
pagdungis sa dangal ng kanyang kapatid, ilalayo siya ng Allah sa Apoy ng 
Impiyerno sa Araw ng Paghuhukom. ( Tinnidhi ) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Han sa mga nananahanan sa 
Impiyerno ay aabutin ng apoy hanggang sa kanilang bukong-bukong , ang 
iba'y aabutin ng apoy hanggang sa kanilang tuhod, at ang iba'y aabutin ng 
apoy hanggang sa kanilang lalamunan " ( Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi : "Ang pinakamagaang na 
parusang igagawad sa tao sa Impiyerno ay pagyapak sa nagbabagang uling 
na sadyang napakainit na magpapakulo ng kanyang utak, kagaya ng pag- 
papakulo ng isang bagay sa kalan. Kanyang iisiping wala nang iba pang 
nakararanas ng higit na matinding kaparusahan, gayong sa katunaya'y 
pinakamagaan sa Impiyerno ang kanyang kaparusahan." (Bukhari at 
Muslim) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi : "Ang Apoy sa Impiyerno ay 
pinagliyab ng isang Hbong taon hanggang sa maging pula ito. Pagka- 
tapos ay pinagliyab muli ng isang libong taon hanggang sa maging puti. 
At pinagliyab muli ng karagdagang isang libong taon hanggang sa maging 
itim ito. Kaya't ngayon ay nasa kasukdulang kaitiman (sa kulay) " (Jir- 
midhi) 

Si Propcta Muhammad (saws) ay nagsabi : "Kung ang isang bato ay 
ihahagis sa Impiyerno, ito'y patuloy na mahuhulog sa loob ng pitumpong 
taon na hindi pa bumabagsak sa ilalim. Isinusumpa ko sa Allah, ang 
Impiyerno ay tiyak na mapupuno (ng mga makasalanan) " ( Muslim ) 



70 



■iLijVlj a^cjjlj iLw^wVl instill JSy, 




-~\r/i*\/i\-\xrv\ : ^iU 




